Welsh  National  Library  of  America 
at 

Brigham  Young  University 
Provo,  Utah 


From 

Call 
No 


Rev.  Daniel  Hughes 

Welsh 

977.1 

■EVlfiS 


540 


Acc. 

•No... 


l4i£k*v 

‘ini' I 

HANES 


SEFYDLIADAU  CYMREIG 


SIROEDD 


JACKSON  A GALJJA,  0. 


DAN  OLYGIAETH 

Y PARCH.  WILLIAM  R.  EVANS, 

PENIEL,  GALLIA  CO.,  OHIO. 


UTICA,  N.  Y. 

T.  J.  GRIFFITHS,  ARGRAFFYDD. 
1896. 


HAROLD  B.  LEE  UBR>'  RY 
BRIGHAM  YOUNG  UNIVERSITY 
PROVO,  UTAH 


RHAGYMADRODD. 


Mewn  cyf arfod  Dosbarth  gynaliwyd  yn  Bethel,  Tachwedd 
19,  1895,  penderfynwyd  dwyn  allan  lyfr  by  chan  yn  cynwys 
hanes  sefydliad  Jackson  a Gallia  ac  eglwysi  y dosbarth. 
Ymddiriedwyd  y gwaith  o’i  ddwyn  allan  i bwyllgor  o dri, 
Mri.  David  Morgan,  Moriah;  John  C.  Jones,  Oak  Hill,  a 
W.  R.  Evans,  Peniel.  Disgynodd  yr  olygyddiaeth  i ran  yr 
olaf.  Bum  yn  hwyrfrydig  i ymgymeryd  a’r  gorchwyl  am  y 
gwyddwn  yr  anhawsderau.  Rhybuddid  ni  yn  fynych  gan 
un  sydd  yn  agos  atom  gan  ddywedyd,  “Na  fydded  i ti  a 
wnelych  a’r  gorchw3d  hwn,  oblegid  yr  wyt  yn  sicr  o dynu 
gwg  rhywrai  ar  dy  ben.  ” Daroganai  y buasem  yn  sicr,  yn 
marn  rhywrai,  o roddi  lie  a sylw  gormodol  i ryw  leoedd  a 
phersonau,  tra  na  chawsai  eraill  y lie  a’r  sylw  deilyngent. 
Rhagwelwn  y byddai  anghyfartaledd  o’r  natur  hyn  yn 
rhwym  o fod  yn  y llyfr  gan  nad  pwy  fyddai  y golygydd.  Am 
hyny  ymroddasom  i’r  gwaith  gyda  phob  dyfalwch,  gan 
gwbl  gredu  y cawn  gydymdeimlad  pob  dyn  call ; ac  os  bydd 
beio,  mae  hyn  o gysur — Yrydym  yn  fyddar  o un  glust  yn 
barod,  ac  nid  anhawdd  gosod  bys  yn  y Hall  nes  yr  el  yr  ys- 
torm  heibio. 

Mae  o’r  hyn  lleiaf  ddan  o lyfrau  yn  cynwys  cofnodion  y 
Cyfarfod  Dosbarth  wedi  myned  na  wyddys  i ba  le.  Mae 
cofnodion  ambell  i eglwys  ar  gael  yn  bur  gryno  a Hawn,  tra 


IV. 


RHAGYMADRODD 


mae  hanes  cyntaf  eglwysi  eraill  yn  rhanog  ac  annyben  lawn. 
Yn  ami,  hefyd,  caem  fwy  na  digon  o hanes  personau  hynod 
tra  y methem  gael  neb  i roddi  darlun  na  hanes  personau 
eraill  gwir  deihvng.  Amcanem  gyflenwi  y diffyg  hyd  y 
medrem ; ond  yr  ydym  yn  rhy  ieuanc  i gofio  am  lawer  o’r 
hen  flaenoriaid  cyntaf,  felly  nis  gallem  wneyd  chware  teg. 
Efallai  hefyd  y’n  cyhuddir  o organmoliaeth.  Dylys  yw 
cofio  mai  darlun  dyn  yn  ei  ddillad  goreu  a geisir  yn  was- 
tadol.  Pan  yn  ymweled  a’n  cyfeillion,  ceir  y fraint  yn 
fynych  o fwrw  golwg  dros  yr  album  fyddo  gan  y teulu,  a 
cheir  fod  pob  darlun  yn  dangos  y gwrthrych  yn  ei  wedd 
oreu,  y dillad  goreu  am  dano,  a’r  gwallt  wedi  ei  leoli  a’i 
drwsio  yn  weddus.  Pe  dygwyddai  i rywun  dynu  ei  ddar- 
lun  yn  ei  ddillad  cyff redin,  ni  chawsai  le  yn  yr  album.  Felly 
cofied  y darllenydd  mai  album  ydyw  y llyfryn  bychan  hwn, 
yn  cynwys  darluniau  o bersonau  yn  eu  dillad  goreu,  a phob 
afluneiddrwydd  wedi  ei  guddio  na  fyddai  yn  difa  naturiol- 
deb. 

Hwyrfrydig  a diofal  iawn  y bu  amrai  o’n  cyfeillion  mewn 
ateb  ein  hymofyniadau.  Ni  ddarfu  rhai  o honynt  gymaint 
a chydnabod  derb3miad  ein  llythyr.  Derby nied  y cyfeillion 
hyny  a’n  cynorthwyasant  ein  diolchgarwch,  yn  enwedig 
Mr.  David  Morgans,  Moriah.  Nid  oes  yr  un  dyn  yn  fyw 
heddyw  fedr  roddi  hanes  y sefydliad  o’r  dechreuad  mor 
gywir  a Hawn  a Mr.  Morgans.  Daeth  i'r  ardal  yn  llanc  ieu- 
anc 17  oed,  cyn  i’r  eglwys  gyntaf  gael  ei  sefydlu,  ac  y mae 
nerth  ei  feddwl  a’i  gof  gystal  heddyw  ag  erioed.  Ymddir- 
iedwyd  arolygiaeth  y gwaith  o ddwyn  allan  a threfnu  y dar- 


RHAGYMADRODD. 


V. 


luniau  i Mr.  J.  C.  Jones,  Oak  Hill,  ac  nid  ychydig  o ffwdan 
a gafodd. 

Diameu  y gwel  y craffus  lawer  o wallau  mewn  cystrawen 
a geiriau  {dzctzon).  Gvvyddom  nad  oes  genym  le  i ymffrostio 
yn  ein  medr  yn  y cyfeiriad  hwn,  a’n  profedigaeth,  wrth  ys- 
grifenu  llawer,  y\v  syrthio  i ddiofalwch.  Digon  tebyg  hefyd 
y gall  fod  rhai  o’r  dates  yn  anghywir,  ond  sicrhawn  na 
fuom  “ ddiog  mewn  diwydrwydd”  i ddyfod  o hyd  i’r  ffeith- 
iau.  Wrth  fyned  yn  mlaen  a’r  gwaith,  gwelsom  y byddai 
yn  llawer  hawddach  ei  wneyd  yn  ddau  gymaint  o hyd,  ac 
nid  ydym  heb  ofni  fod  ei  gwtogi  wedi  ei  waethygu  yn  fawr, 
ond  yr  oeddem  o dan  angenrheidrwydd  i’w  wneyd  at  hyd 
penodol,  gan  fod  maint  a phris  y llyfr  wedi  ei  benderfyiiu. 
Bellach,  nid  oes  genym  ond  ei  gyflwyno  i’n  darllenvdd  fel  y 
mae,  gan  obeithio  y bydd  yn  fwynhad  ac  adeiladaeth  i 
lawer. 


Penzel^  Gallia  Co.,  O. 


VV.  R,  EVANS. 


CYNWYSIAD. 


Tu  Dal. 

Y SEFYDLWYR  CYNTAF 9—17 

Eu  Dyfodiad  i Gallipolis — Colli  y Bad — Cared- 
igrwydd  y Ffrancod — Gwrthryfel  y Gwragedd — 
Achlysur  eu  Dyfodiad  i Ardal  Centreville — Eu 
Cyn  ydd  Graddol — Caledi  yr  Amseroedd — Y Parch. 

Robert  Williams  yii  Pregethu  yn  nhy  Mrs.  Lewis. 

DECHREUAD  YR  ACHOSION  CREFYDDOL.  17—25 
Cyfarfodydd  G weddi  a Phregethu  yn  Ardal  Moriah 
— Bedyddio  Pedvvar  Baban — Gweinyddu  Sacra- 
ment Swper  yr  Arglwydd  am  y tro  Cyntaf  yn  yr 
Ardal — Taith  y Parchn.  Edward  Jones  ac  Edw. 

Blunt  o Portsmouth  i’r  Ardal — Dyfodiad  Mr  Will- 
iams i’r  Ardal — Adeiladu  y Capel  Cyntaf — Cared- 
igrwydd  i Bregethwyr — Dechreuad  “ Cadw  Mis” 

— Y Gymanfa  Gyntaf  — Ymgorfforiad  y Gymanfa. 

HANES  YR  EGLWYSI 26— 9S 

Moriah,  26-31.  Horeb,  31-37.  Soar, '3 7-43,  Cen- 
treville, 43-55.  Bethel,  55-60.  Sardis,  60-69. 
Bethania,  69-71.  Oak  Hill,  71-81.  Ironton,  81-84. 

Peniel,  84-86.  Jackson,  86-92.  Coalton,  92-94. 

Eglwysi  sydd  wedi  marw,  94-98. 


PREGETHWYR  Y SEFYDLIAD 


99 — 128 


CYNWYSIAD. 


Vll. 


Rhai  Ymadawedig. — Y Parchn.  David  Rosser,  gg 
— Robert  Williams,  loo — David  Lewis,  io6 — 
Richard  Davies,  107 — Daniel  Evans,  107 — John 
W.  Evans,  107 — Owen  Jones,  iii — Morris  Morris, 
1 12 — John  Edwards,  112 — John  Rhydderch,  112 — 
Edward  R.  Jones,  114 — D.  J.  Jenkins,  115 — B. 
F.  Thomas,  119. 

Y Rhai  Sydd  yn  Fyw  ac  a Fagwyd  Yma. — E.  S. 
Jones,  120 — R.  H.  Evans,  121 — J.  P.  Morgan, 
122 — Daniel  Thomas,  123 — J.  Morgan  Jones,  123 
—Isaac  Edwards,  124  — W.  R.  Evans,  125 — D. 
Jewett  Davies,  125 — David  Thomas,  126 — John 
Lloyd,  126 — Rowland  Jones,  127. 

Rhai  Tu  Allan  i’r  Sefydliad. — John  T.  Williams, 
127 — Dr.  Harris,  128 — William  Rees,  128. 


HANES  YR  YSGOL  SUL 130-133 

Y FEIBL  GYMDEITHAS i34— 135 

YSTADEGAU  EGLWYSIG 136—139 

EGLWYSI  Y GWAHANOL  ENWADAU 139— 143 

SWYDDOGION  GWLADOL r44— 146 

AMRYWIOL  AC  ADDYSGIADOL 148—160 


RHESTR  O’R  DARLUNIAU  : 


Tu  Dal. 

Map  o’r  Sefydliad.  

Y Parch.  William  R.  Evans,  Peniel 

John  Williams,  Moriah ii 

Mr.  a Mrs.  John  Alban,  Moriah 13 

Daniel  Edwards,  Moriah 29 

Evan  N.  Edwards,  Moriah 30 

David  Morgans,  Moriah 31 

Daniel  Jones,  Soar 40 

Mr.  a Mrs.  Thomas  Alban,  Centreville 48 

Thomas  Evans,  Centreville 53 

Isaac  Jones,  Bethel 57 

John  H.  Jones,  Bethel 58 

John  R.  Evans,  Sardis 62 

David  Edwards,  Oak  Hill 71 

Anrh.  T.  LI.  Hughes,  Oak  Hill 75 

Elias  Morgan,  Oak  Hill 80 

Barnydd  John  J.  C.  Evans,  Jackson 87 

Parch.  Peter  Gray  Evans,  Jackson 91 

Anrh.  Samuel  Llewellyn,  Coalton 93 

Parch.  Robert  Williams,  Moriah loi 

Parch.  John  W.  Evans,  Oak  Hill 107 

Parch.  Edward  R.  Jones,  Oak  Hill 114 

Parch.  E.  S.  Jones,  Centreville 120 

Parch.  R.  H.  Evans,  Wisconsin 121 

Parch.  John  T.  Williams,  Erie,  Col. 127 

Anrh.  J.  Edward  Jones,  Oak  Hill 135 


Y PARCH.  WILLIAM  R.  EVANS, 

Peniel,  Gallia  Co.,  Ohio. 


JACKSON  A GALLIA,  O. 


HANES  Y SEFYDLIAD,  YN  NGHYD  AG  EGLWYSI  Y 
DOSBARTH. 

Hwyrach  nad  oes  yr  un  gongl  o’r  byd  lie  y mae 
Cymry,  nad  ydynt  wedi  clywed  son  am  sefydliad 
Jackson  a Gallia,  un  o’r  sefydliadau  lluosocaf  ac  en- 
wocaf  yn  y Talaethau  Unedig.  Ymleda  dros  bed- 
war  neu  bump  o blwyfydd,  sef  plwyfydd  Perry, 
Racoon,  a Greenfield  yn  Gallia,  a Madison  a 
Jefferson  yn  Jackson,  yn  benaf.  Mae  mwyafrif 
trigolion  y ddau  blwyf  olaf  yn  Gymry.  Trigiana 
llawer  o Gymry  hefyd  yn  Bloomfield,  Coal  Town- 
ship, a Jackson  Town.  Yn  y flwyddyn  iSi8,  y 
daeth  y Cymry  cyntaf  i’r  sefydliad,  o Cilcenin,  Sir 
Aberteifi.  Yr  oedd  chwech  o deuluoedd  o honynt. 
Enwau  y penau  teuluoedd  ydoedd,  John  Jones, 
Tirbach,  tad  Timothy  Jones;  J.  Evans,  Penlanlas; 
Evan  Evans,  Ty  Mawr,  mab-yn-nghyfraith  John 
Jones;  Lewis  Davies,  Rhiwlas;W.  Williams,  Pant- 
wallen,  a Thos.  Evans.  Cychwynasant  o Liverpool 
gyda’r  bwriad  o fyned  i Paddy’s  Run,  Ohio.  Ar  ol 
saith  wythnos  o daith  beryglusary  dyfnder  mawr, 
cyraeddasant  Baltimore,  lie  y cyflogasant  wag- 


lO 


SEFYDLIADAU  CYMREIG 


eni  i'w  dado  i Pittsburg-.  Yno  prynasant  fad 
bychan  agored,  math  o flat  boat ; a chan  nad  oedd 
agerfadan  y pryd  hwnw,  cychwynasant  hwy  a’u 
plant  a’u  dodrefn  arno  i lawr  yr  afon  Ohio,  tua 
Paddy’s  Run.  Yr  oedd  y daith  hon  bron  mor 
helbulus,  os  nad  yn  gwbl  felly,  a mordaith  Paul  i 
Rufain.  Dywed  un  oedd  ar  ei  bwrdd,  eu  bod 
ainryvv  weithiau  mewn  enbydrwydd  am  eu  hein- 
ioes.  Nid  oedd  ganddynt  na  chwmpawd,  llyw, 
nac  angor.  Ar  ol  amryw  ddyddiau  o rwyfo  caled, 
cyraeddasant  Gallipolis,  a rhwyfasant  tna’r  Ian, 
mewn  trefn  i gael  lluniaeth.  Wedi  rhwymo  y bad 
yn  ddiogel,  fel  y tybient,  aethant  i fyny  i’r  pen- 
tref.  Er  eu  syndod,  cawsant  fod  y dref  wedi  ei 
phoblogi  gan  Ffrancod.  Buont  yn  dra  charedig  idd-  ! 
ynt,  a chymellasant  hwynt  i sefydlu  yn  SirGallia  ; 
(Gaul).  Dywedent  fod  Gallia  yn  gystal  gwlad  ag 
y gallent  gael  yn  un  man.  Y noson  hono,  cyfod- 
odd  ystorm  o wynt  a gwlaw,  a chynhyrfwyd  dyfr- 
oedd  yr  afon  gymaint  nes  datod  rhwymau  y bad. 
Boren  dranoeth,  pan  ddaethant  at  y Ian,  cawsant 
fod  y bad  wedi  ymryddhau,  a myned  ar  ei  hynt  j 
gyda’r  llif  na  wyddent  i ba  le.  Yr  oeddynt  wedi 
eu  gadael  heb  fad  na  dodrefn,  nac  arian  i bwrcasu  ! 
yr  un  bad  arall.  Ar  ol  ychydig  ddyddiau,  cafwyd  ' 
y bad,  a dychwelwyd  hi  yn  ei  hoi  i Gallipolis.  Yn  , 
y cyfamser,  mae  y gwragedd  yn  codi  gwrthryfel,  1 
ac  yn  gwrthdystio  yn  erbyn  symud  cam  yn  mhell-  | 


MR.  JOHN  WILLIAMS, 

Un  o pi07teers  y sefydliad,  ac  aelod  cyfrifol  yn  eglwys  Moriah. 


JACKSON  A GALLIA,  OHIO.  II 

ach  yn  nghyfeiriad  Paddy’s  Run.  Dywedent  eu 
bod  wedi  anturio  eu  bywydau  ddigon  bellach  ar 
ddwfr  a thir,  ac  nad  aent  ddim  yn  mhellach. 

Rhwng  gwrthryfel  y gwragedd  a chymellion  y 
Ffrancod,  darbwyllwyd  y gwyr  dewr  i ymgartrefu 
yn  Sir  Gallia.  Ni  oddefai  eu  hamgylchiadau,  eu 
hyni  a’u  hysbryd  annibynol,  iddynt  fod  yn  segur 
yn  hir,  a byw  ar  garedigrwydd  y Ffrancod.  Yn 
ffodus,  yr  oedd  y Dalaeth  ar  y pryd  yn  agor  ffordd 
newydd  rhwng  Gallipolis  a Jackson.  Cawsant 
waith  ar  hono.  Arweiniwyd  hwynt  felly  i ardal 
Centreville.  tua  deunaw  milldir  i’r  gogledd-orllew- 
in  o Gallipolis.  Boddlonwyd  hwynt  yn  fawr  gan 
wedd  allanol  y wlad.  Ymddangosai  iddynt  yn 
debyg  iawn  i’r  parthau  hyny  o Gymru  lie  eu  mag- 
Nyd.  Dyma  y rheswm  fod  y Cymry  o Ddeheudir 
Cymru  yn  dewis  gwlad  fryniog;  a phobl  Sir  Fon 
a’r  Hollanders  yn  dewis  gwlad  wastad,  pan  yn 
sefydlu  mewu  gwlad  newydd.  Dyma  y rheswm 
y dewisodd  Lot  wastadedd  Sodom,  am  ei  fod  fel 
tir  yr  Aifft,  gwlad  ei  ymdaith  yn  moreu  ei  oes. 
Gan  fod  digonedd  o dir  y lly  wodraeth  i’w  gael  yn  ar- 
dal Centreville  am  $1.25  yr  erw,  penderfynasant 
sefydlu  yno.  Mae  pob  penteulu  yn  sefydlu  ar  ddarn 
o dir  mwyaf  dewisol  ganddo,  ac  yn  adeiladu  bwth- 
yn  arno  yn  nghanol  y goedwig.  Nid  oedd  y pryd 
hwnw  ond  bwthynod  llwyddion,  salw,  yma  ac  acw 
yn  nghanol  coedwigoedd  gwylltion  a disathr. 


SEFYDLIADAU  CYMREIG 


I 2 


Dyma  ddechreuad  eiddil  y sefydliad  Cymreig 
mwyaf  a phwysicaf  ar  gyfandir  America.  Wrth 
olrhain  y dolenau  yn  nghwrs  dygwyddiadau  o’r 
cychwyniad  hyd  yn  awr,  nis  gallwn  lai  na  gweled 
amlygiadau  o “ Ragluniaeth  ddoeth  y nef  ” yn  y 
cyfan.  Nid  damweiniol  oedd  y gwynt  a ryddha- 
odd  rwymau  y bad,  na  gwrthryfel  y gwragedd, 
ond  gweithrediad  ewyllys  “yr  hwn  sydd  yn  gwel- 
ed y diwedd  o’r  dechreiiad,  ac  er  cynt  yr  hyn  ni 
wnaed  eto.”  Cofus  genym  glywed,  pan  yn  blent- 
yn,  y Parch.  Owen  Jones,  wrth  son  am  Pharaoh 
a’i  In  yn  erlid  Israel  yn  y Mor  Coch,  fod  Duw 
wedi  anfon  angel  i dynu  yn  rhydd  y link  pins  o 
gerbydau  Pharaoh  ; felly  d3"wedaf  finau,  fod  angel 
Dnw  wedi  codi  gwynt  a chynhyrfu  dyfroedd  afon 
Ohio,  nes  datod  rhwymau  y bad,  a lluddias  yr 
ymfiidwyr  rhag  cyraedd  gwlad  ffrwythlawn  Butler 
Co.,  O.  Dywed  Paul  fod  Duw  wedi  penu  amser- 
oedd  a lleoedd  preswylfod  pob  cenedl  o ddynion 
dan  y nef, 

Yn  mhen  un  mlynedd  ar  ddeg  ar  ol  i’r  sefydlwyr 
cyntaf  gyraedd  Centreville,  daeth  eu  hen  gymyd- 
og,  David  Thomas,  drosodd  i dalu  ymweliad  a 
hwynt.  Nid  oes  ond  ychydig  flynyddau  er  pan  fu 
farw  Mr.  Thomas  yn  hen  a chyfiawn  o ddyddiau 
Yn  mhen  blwyddyn  neu  ddw}^  wedi  hyn,  daeth  i’r 
ardal  Lewis  Hughes  ac  Edward  Jones.  Yn  fuan 
ar  ol  hyn  daeth  pregethwr  o Gymru  atynt,  o’r  enw  | 


p 


MR.  A MRS.  JOHN  ALBAN, 

Sefydlwyr  boreuol  yn  ardal  Moriah,  ac  aelodau  eglwysig 
defnyddiol  am  dros  50  mlynedd. 


JACKSON  A GALLIA,  OHIO. 


13 


Edward  Jones,  a phregethodd  yn  Gymraeg  i’r 
ychydig  deuliioedd,  yr  hyn  oedd  yn  amenthyn 
iddynt.  Ond  ni  fu  arosiad  y gwr  hwn  yn  hir. 
D3^chwelodd  i Gyinru,  ac  ysgrifenodd  ly£r  bychan 
yn  desgrifio  siroedd  Gallia  a Jackson  fel  lie  man- 
teisiol  i ymfiidwyr  i ymsefydlu  ynddo.  Ar  ol  hyn, 
y mae  ymfudwyr  o Gymru  yn  dechreu  ymarllwys 
i mewn.  Yn  1834.  daeth  amryw  deuluoedd  o 
Gymru,  ac  o Pittsburg,  ac  yn  eu  plith  Mr.  W.  Evans 
a’i  deulu  ; a Mr.  David  Morgans,  Moriah,  yn  1835, 
yn  ddyn  ieuanc  heinif  (mae  ef  eto  yn  fy vv,  yn  iach 
ei  gorlf  a bywiog  ei  feddwl) ; Thomas  Evans  a 
David  Evans.  Yr  oedd  llawer  o son  erbyn  hyn 
am  sefydliad  Gallia  a Jackson,  a llawer  o gyrchu 
yma  o wahanol  fanau. 

Ynmis  Hydref,  1834,  daeth  pedwaro  deuluoedd 
ychwanegol  i r sefydliad,  sef  Daniel  Edwards,  tad 
y Parch.  Isaac  Edwards,  Van  Wert  Co.  ; John  E. 
Evans,  Thomas  Alban  a John  Alban  a’n  teulu- 
oedd,  ac  a sefydlasant  yn  ardal  Moriah.  Yn  y 
blynyddau  1837  ac  1838,  daeth  degau  o deuluoedd 
yn  ychwanegol  i’r  ardal  o Gymru,  ac  yn  eu  plith 
William  Jones,  Gofadail;  David  Evans,  y Wern 
(tad  y Parch.  Evan  Evans,  Nantyglo);  a Joshua 
Evans,  ei  fab,  a David  Evans,  Gelli  Hir,  a sefydl- 
asant yn  Hewitt’s  Fork,  ardal  Horeb. 

Yn  7 blyn^^ddoedd  hyny,  gwelodd  y sefydlwyr 
amser  caled  a blin  iawn.  Tlodion  oeddynt  gan 


SEFYDLIADAU  CYMREIG 


J4 

mwyaf,  ac  yr  oedd  masnach  yn  araf,  a’r  amser  yn 
galed  pail  gyraeddasant  y wlad.  Yr  oedd  yn  an- 
hawdd  iawn  cael  gwaith,  er  enill  ychydig  arian 
i’w  trafod.  Bu  i lawer  o honynt  adael  eii  teulu- 
oedd  yn  yr  anialwch,  a myned  i weithio  ar  y canal 
oedd  yn  cael  ei  dori  yn  Hocking  Valley.  Yroedd 
y tir  yn  cael  ei  orchuddio  a choedwigoedd  mawr- 
ion;  a chan  fod  y Cymry  yn  anghyfarwydd  a’r 
fwyell,  blin  a chaled  oedd  clirio  y tir,  a’i  barotoi 
i'r  aradr.  Wedi  llwyddo  trwy  lafur  caled  i godi 
ychydig  o yd  yr  Indiaid,  neu  wenith,  byddai  y 
farchnad  yn  hynod  o anfantdsiol,  a’r  pris  yn  isel. 
Ar  un  cyfnod  anhawdd  iawn  oedd  cael  dim  ond 
trade  am  yr  haidd.  Dywedir  wrthym  am  rai  yn 
myned  a chig  moch  ngain  milldir  i’r  farchnad,  a’i 
werthu  am  sent  a haner  y pwys,  er  cael  ychydig 
arian  i dalu  y dreth. 

Byddai  dillad  y pioneers  gan  mwyaf  o wneuthur- 
iad  cartref.  Yn  mhob  ty  yn  yr  ardal  ar  adeg  neill- 
duol  o’r  flwyddyn,  clywid  hum  y rhod  pan  y bydd- 
ai y gwragedd  yn  nyddn  yr  edafedd.  Yr  oedd 
llawer  o’r  gwragedd  y pryd  hwnw  yn  ateb  i ddes- 
grifiad  Solomon  o wraig  rinweddol:  “ Hi  a gais 
wlan  a llin,  ac  a’i  gweithia  a’i  dwylaw  yn  ewyll- 
ysgar.  Hi  a wel  fod  ei  marsiandiaeth  yn  fuddiol ; 
ni  ddiffydd  ei  chanwyll  ar  hyd  y nos.  Hi  a rydd 
ei  Haw  ar  y werthyd,  a’i  Haw  a ddeil  ygogail.” 
Ac  y mae  y plant  erbyn  hyn  wedi  codi,  a’li  galw 


JACKSON  A GALLIA,  OHIO. 


15 


yn  ddedwydd.  Preswylient  mewn  bwthynod  di- 
addurn  o round  neu  hezved  logs,  gyda  simnei  o 
goed,  bron  haner  lleted  a’rty,  wedi  ei  murio  oddi 
fewn  yn  y gwaelod  a cheryg,  ac  wedi  ei  dwbio  a 
morter  yn  y rhan  uchaf..  I lawer  o honom,  mae 
adgof  am  yr  hen  aelwydydd  diaddurn  hyn  yn  ad- 
gyfodi  i’r  nieddwl  ddelweddau  tad  a mam,  ac  yn 
peri  cly wed  swn  en  lleferydd,  ac  adsain  eu  gwedd- 
iau,  nes  llenwi  y fynwes  a thristwch  a hiraeth. 
Ymddengys  fod  swyn  neillduol  yn  null  naturiol  a 
syml  y pioneers  o fyw,  llawer  mwy  felly  na  dull 
celfyddydol  yr  oes  hon.  Credwyf  hefyd  eu  bod 
hwy  a’u  teuluoedd  yn  Hawn  mor  iach,  dedwydd  a 
boddlon  yn  eu  tai  logs,  gydag  ymborth  plaen,  a 
dillad  home-made,  ag  ydyw  y teuluoedd  sydd  yn 
awr  yn  byw  mewn  palasau,  yn  ymborthi  ar  foeth- 
au,  a gwisgo  sidanau.  “ Nid  yw  bywyd  (ded- 
wyddwch)  neb  yn  sefyll  ar  amlder  y pethau  sydd 
ganddo.  ” 

Er  mwyn  i’r  ieuenctyd  gael  syniad  am  anghyf- 
leusderau  y dyddiau  gynt,  a’u  cydmaru  a’r  dydd- 
iau  presenol,  rhoddwn  yr  hanesyn  a ganlyn  a gof- 
nodir  gan  y Parch  T,  C.  Davies  yn  Nghofiant  y 
Pa:*ch.  Robert  Williams: 

“Tua  thair  milldir  o Moriah,  ar  y ffordd  i Ho- 
reb,  yr  oedd  ychydig  o dai  ar  ffurf  pentref,  a al- 
want  yn  Oak  Hill,  a byddai  Mr.  Williams  yn  cyn- 
al  oedfa  yno,  yn  nhy  Thomas  Lewis,  yn  achlysur- 


l6  SEFYDLIADAU  CYMREIG 

ol  nos  Sabboth,  wrth  ddychwelyd  adref  o Horeb. 
Un  prydnawn  Sabbothyn  y gauaf  addawodd  roddi 
oedfa  wrth  ddychwelyd,  ac  aeth  Mrs.  Lewis  ati  yn 
brysnr  i drefnu  tipyn  ar  y ty  erbyn  yr  oedfa ; a phan 
wrthi  yn  bur  egniol,  daeth  i'w  chof  nad  oedd  can- 
wyll  yn  y ty.  Yr  oedd  y canwyllau  y pryd 
hwnw  yn  mhlith  y moethau  anhawdd  eu  cael.  Nid 
oeddent  yn  cael  eu  gwerthu  yn  nes  na  Portsmouth^ 
35  milldir  oddiyno,  ac  nid  oedd  neb  eto  wedi  de- 
chreu  eu  gwneyd  yn  y sefydliad.  Wedi  gweled 
nad  oedd  yr  un  ganwyll  yn  y ty,  aeth  Mr.  Lewis 
i dy  Edward  Morris,  gan  obeithio  cael  benthyg 
un  yno;  ond  nid  oedd  yno  ychwaith  yr  un  iV 
chael.  Aed  wedi  hyny  ar  yr  un  neges  i dy  John 
Price,  ond  methwyd  llwyddo;  yna  aed  idy  John 
Davies,  Esgerseison;  ond  waeth  tewi  na  siarad, 
nid  oedd  yr  un  ganwyll  yn  yr  ardal,  er  ceisio  yn 
mhob  ty  o fewn  cyraedd.  Teimlai  Mrs.  Lewis  yn 
flin  iawn,  ac  nis  gwyddai  sut  y gallai  y pregethwr 
gael  goleu  i ddarllen  y thynu  ei  destyn.  Modd 
bynag,  cyn  hir,  daeth  Mr.  Williams  yno,  a dy- 
wedwyd  wrtho  yr  helynt.  ‘O,  ’merch  fach  i/ 
meddai  yntau,  ‘mi  ddo  i ben  yn  eithaf  heb  gan- 
wyll ; ac  yn  wir,  nid  oes  yr  un  wedi  bod  yn  fy  nhy 
inau  er  ys  tro.  ’ Cyn  dechreu  yr  oedfa,  yr  oedd 
Mrs.  Lewis  wedi  darnio  calico  i wneyd  pabwyr,  ac 
wedi  rhoddi  swm  o /ard  yn  hwnw,  a llwyddo  { 
gael  lamp  lied  dda.  Wrth  wthio  darn  o ystyllen 


JACKSON  A GALLIA,  OHIO. 


17 


rhwng  logiau  y ty  yn  ymyl  y fan  yr  oedd  y preg- 
ethvvr  i sefyll,  yr  oedd  wedi  cael  lie  diogel  i’r  lamp 
sefyll  arno,  ac  aeth  pob  peth  yn  mlaen  am  dipyn 
yn  gysurus.  Gan  ei  bod  yn  oer,  yr  oedd  Mrs. 
Lewis  wedi  gwneyd  tan  lied  fawr,  ac  wedi  rhoddi 
logyn  braf  yn  y cefn ; a chyn  hir  yr  oedd  yn  ffaglu 
yn  gampns.  Yr  oedd  rhan  uchaf  y simne  wedi 
ei  gwneyd  o ddarnau  o goed  wedi  eu  gosod  i gor- 
nelu  ar  eu  gilydd,  a’u  dwbio  drachefn  a chlai. 
Pan  oedd  Mr.  Williams  yn  rhywle  tua  haner  y 
bregeth,  dyma  ddarn  mawr  o huddugl  a chlai  y 
simne  yn  syrthio  ar  ben  y tan,  yr  hyn  a roddodd 
brawf  i bawb  fod  y rhan  uchaf  o’r  simne  ar  dan. 
Cyn  i’r  bobl  gael  amser  i wylltio  llawer,  rhedodd 
un  or  bechgyn  allan,  a dringodd  i ben  y ty,  ac  a’i 
droed  gwthiodd  y simne  oddiwrth  y ty,  a syrth- 
iodd  yn  gruglwyth  o dan  i’r  ddaear  gerllaw.  Yr 
oedd  eraill  erbyn  hyn  allan,  a daeth  y newydd  i’r 
drws  yn  fuan  fod  pob  peth  yn  ddiogel.  ‘Mae  y 
perygl  drosodd,  gyfeillion  bach,’  ebe  Mr.  Williams; 
‘yn  avv^r  taweled  pawb,  ac  awn  yn  mlaen  gyda  y 
peth  dan  sylw.  ’ ” 

Dychwelwn  yn  awr  i gymeryd  cipdrem  ar  hanes 
dechreuad  a chynydd  yr  achos  crefyddol  yn  y sef- 
ydliad.  O’r  sef3’dlwyr  cyntaf<  ymunodd  rhai  oedd 
o duedd  grefyddol  ag  enwad  y M.  E..  y rhai  gyda 
eu  plant  fuont  yn  golofnau  ced^^rn  i’r  eglwys  hono 
am  lawer  o flynyddoedd;  ac  y mae  y rhai  sydd  yn 


i8 


SEFYDLIADAU  CYMREIG 


fyw  a’li  hilogaeth  yn  parhau  felly  hydy  dydd  hwn. 

Yn  Hydref,  1835,  7 dechreuwyd  cynal  cyfarfod- 
ydd  gweddi  ar  y Sabbothau  yn  nhai  y Cymry  yn 
ardal  Moriah.  Cynelid  y cyfarfodydd  hyn  ar 
gylch.  Yn  nris  Tachwedd,  o’r  un  flwyddyn,  daeth 
y Parch.  Edward  Jones,  Cincinnati,  i’r  sefydliad, 
ac  arosodd  ddau  Sabboth.  Pregethodd  yn  nhy 
John  E.  Evans,  y Sabboth  cyntaf,  a’r  wythnos 
ganlynol  sefydlodd  eglwys  yn  ardal  Moriah,  yn 
cynwys  140  aelodau,  heblaw  plant.  Pregethodd 
Mr.  Jones  yr  ail  Sabboth  yn  nhy  Mr.  Daniel  Ed- 
wards, pryd  y bedyddiwyd  pedwar  o fabanod,  y 
rhai  oeddynt  y plant  cyntaf  fedyddiwyd  yn  y sef- 
ydliad, sef  Thomas,  mab  John  Alban;  David, 
mab  Thomas  Evans,  Centreville;  Ann,  merch 
Thomas  Alban,  ac  im  o blant  David  Jones,  y gof. 
Ar  ol  bedyddio,  gweinyddwyd  sacrament  swper 
yr  Arglwydd  am  y tro  cyntaf  i’r  Cymry  yn  yr 
ardal. 

Yn  mis  Mawrth,  1836,  daeth  y Parchn.  Edward 
Jones  ac  Edward  Blunt  i’r  sefydliad,  gyda’r  bad  i 
Portsmouth,  a cherddasant  i’r  sefydliad,  pryd  yr 
aeth  yn  nos  arnynt,  ac  y collasant  y ffordd,  ac  y 
buont  allan  yn  y coed  trw}^  y nos.  “Mr.  Jones,' 
ebe  Blunt,  “ni  gawn  ein  llarpio  cyn  y boreu.”  “O 
na,”  atebai  Jones,  “ fe  all  Duw  ein  cadw  yn  y 
coed;  cofiwch  am  Daniel  a’r  tri  llanc  yn  Babilon.” 
“ Mae  llaw'er  Daniel  wedi  ei  larpio,  a 11a wer  tri 


JACRSON  A GALLIA,  OHIO. 


19 


llanc  wedi  eu  llosgi  wedi  hyny,”  atebai  Blunt. 
“Os  oes  gwaith  ganddo  ef  i ni  wneyd,  fe  gawn  ein 
cadw, ” ebe  Jones.”  Ac  yr  oedd  rhwng  wyth  a 
naw  o*r  gloch  boreu  Sabboth  arnynt  yn  cyraedd 
ty  y Cymro  cyntaf  ar  eu  ffordd,  sef  Thos.  Alban. 
Ar  ol  cael  ychydig  ymgeledd,  aed  i dy  Mr.  Dan- 
iel Edwards,  lie  yr  oedd  cyfarfod  gweddi  wedi  ei 
gyhoeddi ; ond  cafwyd  pregeth  dderbyniol  iawn. 
Yr  wythnos  ddylynol,  cafwyd  seiat  yn  nhy  Mr. 
John  E.  Evans,  a dewiswyd  dau  ddiacon,  sef  Wil- 
liam Evans  a John  E.  Evans.  Sefydlwyd  ysgol 
Sabbothol  tua’r  un  amser.  Penderfynodd  Blunt 
ddyfod  i fyw  i’r  sefydliad,  ac  aeth  i Chilicothe  a 
phrynodd  ddau  can’  erw  o dir  y llywodraeth,  gan 
feddwl  ffarmio.  Symudodd  i’r  sefydliad  yn  mis 
Mai,  ond  byr  fu  ei  arosiad  wedi  y cwbl.  Buan  y 
blinodd  fyw  yn  y wlad,  y fath  ag  yr  oedd  y pryd 
hyny ; symudodd  i Pomeroy,  a gwerthodd  ei  dir  am 
sw^m  da  o arian  i Mr.  Morgans,  Moriah,  yr  hwn  a 
rydd  yr  hanes  uchod, 

Yn  y flwyddyn  hon,  sef  1836,  daeth  Mr.  Wil- 
liams i’r  ardal.  Yn  yr  haf  o’r  tin  flwyddyn,  pen- 
derfynwyd  adeiladu  capel.  Wedi  penodi  ar  y 
lie,  cafwyd  erw  o dir  gan  ddyn  o’r  enw  Parry,  a 
rhoddwyd  can’  dolar  iddo  am  adeiladu  capel  log- 
iau  yn  barod  i fyned  iddo,  heb  ddim  gwaith  oddi 
fewn  ond  llawr  yn  unig.  Yr  oedd  y cyfer  tir  i fewn 
yn  y fargen.  Maint  y capel  oedd  20  wrth  220 


20 


SEFYDLIADAU  CYMREIG 


droedfeddi.  Credwyf  y gellir  codi  ty  o’r  fath  yn 
awr  am  y pris,  lie  mae  coed  yn  gyfleus.  Yn  y 
flwyddyn  hon  y daeth  Mr.  Griffiths,  cefnder  Mr. 
Williams,  o’r  Hen  Wlad;  a Mr.  Parry  a’i  deulu  o 
Pittsburg. 

Yn  y flwyddyn  1837,  daeth  Iluawsyn  ychwaneg 

0 sefydlwyr  i’r  ardal,  ac  aeth  y capelynrhy  fychan 

1 gynwys  y gynulleidfa.  Yn  ngwyneb  hyn,  pen- 
derfynwyd  adeiladu  darn  o dy  frame  ato;  aed  ati 
o ddifrif,  ac  ni  buwyd  yn  hir  cyn  ei  gael  yn  bar- 
od.  Yn  y capel  diaddurn  hwn  y bu  yr  enwog 
Henry  Rees,  pan  ar  ei  ymweliad  a’r  wlad,  yn 
pregethu  gyda  nerth  a dylanwad  mawr.  Fel  hyn 
yr  ysgrifena  nn  brawd:  “Pe  buasai  llawer  heddyw 
yn  gweled  y capel  hwnw,  diau  y buasent  yn  ei 
ystyried  yn  nn  salw,  anghelfydd,  ac  annheilwng 
iawn  o’r  Duw  a addolent  ynddo;  darn  o logiau  a 
darn  o ffram,  y seddau,  y pwlpud  a’r  oil  yn  hynod 
ddiaddnrn ; a dichon  y buasent  yn  barod  i wawd- 
io  y bobl  a’i  gwnaeth.  Ond  nid  gwiw  son,  yr 
oedd  3^  Duw  mawr  a sanctaidd  3m  foddlawn  iddo. 
Tyw3mai  ei  wyneb  3mddo  ac  arno,  a llanwai  galon- 
au  y bobl  a gorfoledd  wrth  addoli  yno.  Y rhes- 
wm  am  h3m,  feddyliwn,  oedd,  yr  oedd  y goreu 
tedrai  y bobl  wneyd.  Ffrwyth  eu  hymdrech  oedd 

yr  3^doedd.  Taflasant  eu  calonau  iddo  yn  eu 
cariad  at  y Gwaredwr  a’i  achos.  Mae  t3^  diadd- 
urn— rhan  yn  logiau  a rhan  3m  ffram — pan  y mae 


JACKSON  A GALLIA,  OHIO.  2 1 

yn  ^oriforiad  o galon  gariadlawn  at  ei  Fab,  yn 
berlyn  gwerthfawr  yn  ngolwg  Duw.  ” 

Gan  ein  bod  yn  son  am  y “ llaf  urns  gariad  ” 
ddangosai  yr  ardalwyr  tuag  at  achos  y Gwaredwr, 
teilwng  yw  crybwyll  yn  y fan  hon,  fod  eu  serch 
at,  a’u  caredigrvvydd  i’r  pregethwyr  yn  y cyfnod 
hwn  yn  deilwng  o glod  ac  edmygedd,  yn  enwedig 
i Mr.  Williams.  Nid  oeddynt  yn  gallu  rhoddi 
ond  ychydig  arian,  am  nad  oedd  arian  i’w  cael; 
ond  rhoddent  yr  hyn  oedd  yn  gyfartal  i ar- 
ian i gyfarfod  angenion  bywyd.  Yr  oedd  Mr. 
Williams  y pryd  hwnw  yn  byw  ar  fferm. 
Byddai  yr  ardalwyr  yn  casglu  yn  fynych  at  eu 
j gilydd  i dori  ei  wair,  a’i  osod  yn  y das ; neu  i ared- 
ig  y tir  gwenith  neu  y tir  corn,  ac  yn  cynorthwyo 
i hau  a rnedi  hwnw  drachefn.  Ac  yn  fynych  dyg- 
id  rhoddion  iddo — ymborth,  neu  esgidiau,  &c.  Os 
byddai  dyrnaid  o flawd  yn  y celwrn,  rhoddent 
deisen  yn  gyntaf  i’r  proffwyd.  Peth  gwerthfawr 
iawn  i bregethwr  fyddo  yn  llafurio  o dan  lawer  o 
anhawsderau,  ac  yn  dyoddef  caledi,  ydyw  ei  fod 
yn  cael  profion  fod  y bobl  yn  cydymdeimlo  ag  ef, 
ac  yn  gwerthfawrogi  ei  lafur. 

Rhydd  un  brawd  hanes  dechreuad  “ cadw  y 
mis”  yn  y sefydliad.  Yn  sicr,  ni  fyddai  hanes  y 
sefydliad  yn  gyhawn  heb  roddi  hanes  “cadw  y 
mis.” 

Wedi  sefydlu  eglwys  yn  Horeb,  byddai  Mr. 


22 


SEFYDLIADAU  CYMREIG 


Williams  yn  myned  yno  o Moriah  erbyn  2 o’r 
gloch  yn  y prydnawn.  Yr  oedd  yn  fynych  yn 
myned  a’i  damaid  ciniaw  gydag  ef  yn  ei  logell, 
i’w  fwyta  ar  y ffordd.  Teimlai  Mrs.  Margaret 
Edwards,  mam  David  a Thomas  Edwards,  Oak 
Hill,  yn  bur  ofidus  wrth  weled  y gweinidog  fel 
yma  bob  Sabboth  yn  bwyta  ei  damaid  sych;  ond 
gan  fod  ei  gallu  yn  fychan,  nis  gwyddai  yn  y byd 
sut  i wneyd.  Modd  bynag,  daeth  i’w  meddwl  un 
diwrnod  i fyned  a theisen  o flawd  corn  a photelaid 
o laeth  i’w  cynyg  iddo  ar  ddiwedd  yr  oedfa. 
Teimlai  yn  bryderus  iawn  wrth  feddwl  gwneyd 
hyn  drachefn.  Gwyddai  yn  dda  nad  oedd  ei  dar- 
pariaeth,  er  ei  fod  y goreu  allasai  wneyd  ar  y pryd, 
i’w  gynyg  fel  ciniaw  i un  o weision  y Duw  Gor- 
uchaf.  Modd  bynag,  y Sabboth  a ddaeth,  ac  yr 
oedd  y deisen  a’r  boteiaid  llaeth  yn  barod.  Aeth 
y chwaer  a hwy  yn  ofalus  tua’r  capel,  ac  ar  ddi- 
wedd yr  oedfa,  magodd  ddigon  o wroldeb  i alw 
Mr.  Williams  ati  i lanerch  gysgodol  gerllaw  y 
capel;  ac  ar  ol  ei  gael  i eistedd,  lledodd  ei  darpar- 
iaeth  o’i  flaen ; anogai  ef  i fwyta,  a dy wedai  ei  fod 
y goreu  allasai  wneyd;  a phe  y gallasai,  y cawsai 
giniaw  gwell.  Bu  y ciniaw  yn  hynod  foddhaol  i 
galon  yn  gystal  a chylla  Mr.  Williams.  Daeth  y 
chwaer  a’i  theisen  a’i  llaeth  am  amryw  Sabbothau, 
a bu  yn  foddion  i gyffroi  meddyliau  eraill,  a 
threfnwyd  fod  pob  un  a allai  i ofalu  am  ymborth 


JACKSON  A GALLIA,  OHIO. 


23 


i’r  pregethwr  am  fis  yn  ei  dro.  Fel  yr  oedd  y 
capeli  yn  ainlhau,  ymledodd  y cynllun  trvvy  yr 
holl  sefydliad.  Pan  adeiledid  capel,  yr  oedd  yn 
rhaid  adeiladu  ty  capel  yn  ei  ymyl  bron  mor 
hanfodol  a’r  capel  ei  him.  Erbyn  hyn,  nid  bara  a 
llaeth  yw  y ddarpariaetb,  ond  cyflawnder  o bob 
danteithion.  Wedi  y cwbl,  nid  cymaint  o anfan- 
tais  oedd  y llaeth  a'r  deisen  o flawd  corn.  Cred- 
wyf  y gallai  pregethwyr  yr  oes  hon  bregethu  yn 
well  ar  ol  ciniaw  o Johnnie  cake  flasus  a chwpanaid 
o laeth  enwyn,  nag  ar  ol  ymlenwi  a'r  bwydydd 
i moethus  roddir  ger  eu  bron  yn  awr  gan  y gwrag- 
edd  caredig. 

Rhwng  y flwyddyn  1836  ac  1841,  cynyddodd  y 
I sefydliad  yn  gyflym  iawn  ar  gyfrif  dylifiad  mawr  o 
i Gymrn,  felly  bu  raid  cychwyn  moddion  crefyddol 
I mewn  amryw  fanan.  Corfforwyd  eglwys  Cen- 
treville  yn  1840;  Horeb,  1838;  Soar,  1841;  Beth- 
el, 1841 ; a Sardis  yn  1843.  Gadawn  yrhanes  yn  y 
fan  hon,  gan  y rhoddir  hanes  pob  eglwys  ar  wa- 
han  eto. 

Yn  Ebrill,  1838,  y cynaliwyd  y Gymanfa  gyntaf 
yn  y sefydliad.  Y brodyr  oedd  yn  bresenol  oedd- 
ent  y Parchn  Edward  Jones,  Edward  Blunt,  Da- 
vid Rosser,  David  Lewis,  Robert  Williams,  a Wil- 
liam Parry.  Dyma  yr  adeg  yr  ordeiniwyd  y ddaii 
ddiweddaf.  Bu  ordeiniad  Mr.  Williams  yn  hwyl- 
usdod  mawr  i’r  achos  crefyddol  yn  y sefydliad, 


24 


SEFYDLIADAU  CYMREIG 


gan  nad  oedd  ar  y pryd  ond  dan  weinidog  ordein- 
iedig  yn  y Dalaeth,  sef  Edward  Jones,  Cincinna-  ^ 
ti,  ac  Edward  Blunt.  Yn  y Gymanfa  hon,  yn  j 
Moriah,  y rhoddwyd  cam  pwysig  yn  mlaen  er  : 
cyraedd  trefu  briodol  yn  ein  plith.  Yr  oedd  Cy- 
manfaoedd  eraill  wedi  eu  cynal  yn  flaenorol  i hyn, 
sef  yn  Cincinnati,  Pittsburg,  Columbus,  Welsh 
Hills,  a Palmyra;  ond  ni  wnaed  dim  o bwys  tuag  ’ 
at  ymgorffori  yn  gyfundeb  crefyddol.  Yr  oedd 
yn  awr  chwech  o eglwysi  yn  y cylch,  a alwyd  o 
hyn  allan  yn  gylch  Cymanfa  Ohio  a Gorllewin 
Penna.  Tybiwyd  ei  bod  yn  bryd  bellach  i ddwyn 
yr  eglwysi  a’r  swyddogion  i agosach  undeb  a’u 
gilydd,  ac  ymgorffori  yn  Gyfundeb  o Fethodist- 
iaid  mewn  undeb  a Methodistiaid  Cymru,  a hyny 
a wnaed  yn  y Gymanfa  hon.  Dyma  y cyfamod  a 
lawnodwyd  ar  y pryd  gan  aelodau  y Gymanfa : 

“Moriah,  Swydd  Jackson,  Ohio. 

Yr  ydym  ni,  y rhai  y mae  ein  henwau  isod, 
heddyw,  y 6ed  o Ebrill,  1838,  yn  ngwydd  Duw, 
adnabyddwr  calonau  pawb,  a dialydd  pawb  a doro 
eu  hamodau,  yn  ymrwymo  i fod  yn  un  corff,  mewn 
cysylltiad  a’r  Corff  o Fethodistiaid  Calfinaidd  yn 
Nghymru,  gan  ymrwymo  i amddiffyn  yr  athraw- 
iaeth  sanctaidd  a gynwysir  yn  eu  Cyffes  Ffydd,  heb 
ychwanegu  dim  ati  na  thynu  dim  oddiwrthi.  Hefyd 
i amddiffyn  y rheolau  sanctaidd  sydd  yn  y llyfr 
hwnw,  gan  ymarweddu  yn  eu  hoi,  ac  ymdrechu  i 


JACKSON  A GALLTA,  OHIO. 


25 


gael  eraill  i wneyd  yr  un  modd,  yn  enwedig  y 
rhai  sydd  yn  dwyn  perthynas  weledig  a ni  yn  eg. 
Iwysig.  Hefyd,  i ddylyn  yr  un  drefn  yn  ngosod- 
iad  yr  achos  yn  gyffredinol,  mor  bell  ag  y bydd 
amgylchiadau  yn  caniatau.  A’r  Duw  sanctaidd, 
trwy  gyfryngdod  ei  Fab  lesu,  a dylanwadau  par- 
haus  Ysbryd  y gras,  a’n  cynorthwyo  i gyflawni 
ein  hymrwymiad : 

Edward  Jones,  Robert  Williams,  Edward  Blunt, 
William  Parry,  John  Edward,  David  Rosser,  Da- 
vid Lewis — Pregethwyr . 

D.  Wynne,  W.  Evans,  John  Evans,  Stephen 
Davis,  Alban  Alban,  Richard  Davies,  Edward 
Morris,  Lewis  Williams,  W.  Bowen,  W.  T.  Wil- 
liams, John  E.  Jones — Blaenoriaid. 

Mae  darlleniad  manwl  o’r  ymrwymiad  yn  sicr 
o argyhoeddi  y darllenydd  fod  rhyw  rai  o aelodau 
y Gymanfa  hon  yn  ddynion  o alluoedd  arbenig. 
Mae  wedi  ei  tfurfio  mor  gryno,  cynwysfawr,  pri- 
odol,  a gorphenedig,  fel  nad  oes  lie  i’w  wella, 
ychwanegu  ato,  nathynu  oddiwrtho. 

Wedi  rhoddi  cipdrem  cyffredinol  ar  ddechreuad 
3^r  achos  crefyddol  yn  y sefydliad,  sym.udwn  yn 
mlaen  i roddi  hanes  pob  eglwys  ar  wahan. 


2 


26 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


EGLWYS  MORIAH. 

EIN  MAM  NI  OLL. 

Tach.  30,  1835,  sefydlwyd  eglwys  yn  ardal  Mo- 
riah, gan  y Parch.  Edward  Jones,  Cincinnati,  yn 
nhy  Daniel  Edwards,  tad  y Parch.  Isaac  Edwards, 
yn  cynwys  140  aelodau.  Dyma  eu  hen  wan:  Dan- 
iel Edwards,  Mary  Edwards,  John  E.  Evans, 
Mary  Evans,  William  Evans,  Ann  Evans,  Thos. 
Evans,  Margaret  Evans,  Ann  Jones,  Mary  Alban, 
Thomas  Alban  ac  Ann  Alban,  yr  oil  trwy  lythyr- 
an  ond  y ddau  olaf,  Penododd  Mr.  Jones  Wil- 
liam Evans  i edrych  ar  ol  y ddeadell  hyd  nes 
dewisid  swyddogion  rheolaidd.  Y swyddogion 
eyntaf  a ddewiswyd  oeddynt  John  E.  Evans  a 
William  Evans.  Yn  fiian,  daeth  i’r  eglwys  oGym- 
ru  ddynion  o alluoedd  a doniau  arbenig,  y rhai 
oeddynt  flaenoriaid  yn  Nghymru.  Nid  ydym  yn 
gwybod  a gawsant  en  dewis  oil  yn  rheolaidd  gan 
eglwys  Moriah  ai  peidio,  ond  ymddengys  eu  bod 
oil  yn  gweithredu  fel  blaenoriaid.  Eel  hyn  yr 
ysgrifena  Mr.  Morgans:  “Cafodd  llawer  Cristion 
wledd  fiasus  i’w  enaid  yn  hen  gapel  Moriah  pan 
oedd  William  Jones,  Gofadail;  David  Evans,  y 
Wern;  Edward  Morris,  David  Wynne,  Stephen 
Davis,  Alban  Alban  a Richard  Davies,  hen  flaen- 
oriaid Cymru,  yn  siarad,  heblaw  y ddau  ddewis- 
wyd yn  Moriah ; a Mr.  Williams  ar  y diwedd  yn 


EGLWY?  MORIAH. 


27 


crynhoi  y cwbl  yn  nghyd  yn  un  cldysglaid  flasus. 
Llawer  gwaith  y clywais  i yr  hen  bobl  yn  son  am’ 
y^  cyfarfodydd  eglwysig  y blynyddau  cyntaf  yn 
Moriah.” 

Dywed  yn  mhellach,  “ Bu  ytnanaw  o swyddog- 
ion  yn  gweinyddu  ar  yr  nn  pryd  am  dymor  byr.” 
Y rhai  a arosodd,  heblaw  y rhai  a ddewiswyd, 
oedd  Alban  Alban,  yrhwn  a fu  gyda  ni  hyd  1846; 
ac  Edward  Morris,  yr  hwn  a fu  gyda  ni  hyd  1850, 
pan  aeth  i Oak  Hill,  o herwydd  sefydlu  eglwys  yno. 
Symudcdd  Mr.  Thomas  Alban  yn  fuan  i Centre- 
ville.  Un  o garedigion  yr  achos  o’r  dechreuad 
oedd  yr  hael  a’r  lletygar  Daniel  Edwards,  yr 
hwn  a fu  yn  drysorydd  yr  eglwys  o’r  dechreuad 
hyd  ddydd  ei  farwolaeth,  Rhagfyr  14,  1866. 

Darfu  i eglwys  Moriah  gynyddu  yn  gyflym  iawn 
y blynyddoedd  cyntaf.  Mewn  blynyddoedd  di- 
weddarach,  byddai  weithiau  yn  lluosog,  ac  weith- 
iau  yn  llai  pan  y byddai  cangen  yn  ymadael.  Yn 
adeg  ymweliad  y Parchn.  Henry  Rees  a Moses 
Parry  a’r  sefydliad,  yn  1839,  sef  yn  mhen  pedair 
blynedd  ar  ol  ei  sefydlu,  cynyddodd  o 14!  150  o 
aelodau,  naw  o flaenoriaid,  a dau  bregethwr,  sef 
y Parchn.  Robert  Williams  a David  Lewis  (Cali- 
fornia). Yn  1846,  cawn  ei  bod  yn  rhifo  83;yn 
1850,  98.  Yn  haf  1830,  ar  ol  ymadawiad  nifer  o 
honynt  i Oak  Hill,  syrthiodd  Moriah  yn  ol  i 61 ; 
ond  cynyddu  a wnaeth  yn  raddol.  Yn  1879,  rhifai 


28 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


1 15;  yn  1884,  130;  ac  yn  1891,  cyraeddai  150 — ei 
rhif  520  flynyddoedd  yn  flaenorol.  Yn  1888,  rhif- 
ai  165;  yn  1893,  144. 

Ymdrechwn  yn  awr  roddi  darluniad  byr  o’r 
diaconiaid  fu  yn  gwasanaethn  eglwys  Moriah 
o’r  dechrenad.  Fel  hyn  yr  ysgrifena  Mr.  Morgans: 
“Y  cyntaf,  William  Evans.  Brodor  o Sir  Aber- 
teifi  oedd  Mr.  Evans,  a daeth  i’r  wlad  hon  yn  y 
flvvyddyn  1814  neu  1815;  ond  yn  y flwyddyn  1834 
y daeth  i’r  ardal  hon.  Nid  oedd  yn  meddu  ar 
ddawn  ymadrodd  rhwyda,  nac  yn  wybodus  iawn 
yn  athrawiaethau  crefydd;  ond  yr  oedd  yn  ddyn 
o synwyr  cyffredin  cryf,  aco  rodiad  bucheddol  da, 
ac  yn  hynod  mewn  duwioldeb;  felly,  gwnaeth 
swyddog  da  ar  y C3^fan. 

Y nesaf  oedd  John  E.  Evans — hwn  yn  fwy  gall- 
uog  na’r  Hall,  yn  ddarllenwr  craffus  iawn,  yn  hy- 
ddysg  yn  yr  Ysgryth^^rau,  ac  yn  meddu  dawn 
rhwydd  i osod  ei  feddwl  allan.  Hefyd,  yr  oedd 
yn  ganwr  da,  yr  hyn  oedd  yn  fantais  fawr,  ac  yn 
hwylusdod  i’r  addoliad  y pryd  hwnw,  gan  nad 
oedd  neb  arall  yn  alluog  i gario  y rhan  hon  o’r 
addoliad  yn  mlaen  ond  efe  yn  unig.  Pan  yn  canu, 
yr  oedd  Mr.  Evans  bob  amser  yn  cadw  amser  a’i 
droed ; a phan  y cai  dipyn  o hwyl,  yr  hyn  a gai  yn 
ami,  disgynai  ei  droed  i lawr  yn  lied  drwm,  nes- 
clywid  trwy  y capel. 

Bu  Alban  Alban  yn  gwasanaethn  yr  eglwys  fel 


A 

.1 


MR.  DANIEL  EDWARDS, 
Moriah. 


EGLWYS  MORIAH. 


29 

swyddog-  tra  bu  byw.  Dewiswyd  ef  yn  fiaenor  yn 
Pennant,  pan  yn  lied  ieuanc.  Daeth  i’r  wlad  hon 
yn  1834,  ac  i’r  ardal  hon  yn  1837.  Dyn  byr,  cad- 
arn  oedd  Mr.  Alban,  a chanddo  ys^^w3^ddau  11yd- 
ain,  a brest  lawn — y mwyaf  annhebyg  o bawb  i'r 
darfodedigaeth  ymaflyd  ^mddo;  ond  felly  3"  bu. 
Un  o’i  brif  hynodion  oedd  ei  sel  a’i  f¥3'ddlondeb 
gyda  yr  ysgol  Sabbothol. 

Daniel  Edwards. — Yr  oedd  Mr.  Edwards  3"n  wr 
mawr  o gorffolaeth,  ac  o wroldeb  meddwl  yn  ateb 
i’w  gorff,  ac  ni  ellid  ei  ddychrynu  na’i  orchfygu 
yn  rhwydd.  Yr  oeddyn  unplyg,  didderb3"nwyneb, 
a dewr;  eto  yn  dyner  a didramgwydd.  Meddai  ar 
synwyr  cr3^f,  ac  yn  fedrus  i heddychu  rhwng  dyn- 
ion  a’u  gil3^dd  mewn  3^mrafaelion.  Wrth  ddarllen 
hen  gofnodion  y C3"farfod  Dosbarth,  3^r  3^dyin  yn 
cael  na  fyddai  neb  yn  cael  ei  anfon  yn  fw3^  myn3"ch 
i benderfynu  achosion  o ymrafael  na  Mr.  Edwards. 
Yr  oedd  yn  haelionus  yn  ei  gyfraniadau,  ac  yn 
ofalus  am  yr  achos  yn  ei  holl  ranau;  yn  siaradwr 
pur  ddoniol,  ac  yn  llywodraethu  ei  d3"  yn  dda.  Yn 
ei  dy  ef  y sefydlwyd  yr  eglwys  Fethodistaidd 
gyntaf  yn  sefydliad  Jackson  a Gallia.  Yr  oedd 
3m  dad  i’r  Parch.  Isaac  Edwards.  Yr  oedd  yn 
drysor3"dd  yr  eglw3^s  o’r  dechreu  h3"d  ei  farwoL 
aeth,  yr  hyn  a gymerodd  le  yn  1866. 

Yn  y flwydd3m  1851,  dewiswyd  David  Williams 
yn  fiaenor.  Fel  hyn  yr  ysgrifena  y Parch.  Mr. 


30 


SEFYDl.IADAU  JACKSON  A GALLIA. 


Williams  am  dano:  “ Fel  swyddog,  yr  oedd  yn 
fywiog,  prydlon  a chyson  yn  mhob  moddion  y 
gallasai  fod  ynddynt;  yn  gynorthwyol  i ddwyn 
achos  yr  lesu  yn  mlaen  yn  ei  holl  ranan.  Rhodd- 
ai  gyngorion  priodol  i bawb  yn  yr  eglwys  yn  gyd- 
iol  a’r  ystyriaeth  fod  arno  yntau  hefyd  angen  am 
yr  ymgeledd  ag  y cyngorai  eraill  i’w  ymofyn.  Yr 
oedd  yn  meddu  llawer  o gymwysder  i argyhoeddi 
dynion  o’r  hyn  y byddent  yn  feius  heb  eu  tram- 
gwyddo,  ac  yn  gymwys  i gyngori  dynion  fyddai 
mewn  ymrafael  a’u  gilydd.”  Yr  oedd  ganddo 
lywodraeth  ragorol  ar  ei  deuln. 

Dewiswyd  Evan  N.  Edwards  yn  ddiacon  flyn- 
yddoedd  lawer  yn  ol.  Nid  yw  ei  gofiantydd  yn 
dweyd  pa  bryd.  Dyfynwn  a ganlyn  o ysgrif  y 
Parch.  Isaac  Edwards:  “ Byddai  bob  amser  yn 
barod  i siarad  yn  y gyfeillach,  a dywedai  ei  fedd- 
wl  yn  onest  a didderbynwyneb ; ac  yn  fynych 
iawn  byddai  yn  myned  yn  mhell  tn  hwnt  i bawb, 
ac  uwchlaw  iddo  ei  hun  hefyd.  Yr  oedd  mor 
ddrylliog  o ran  ei  deimladau,  fel  na  fedrai  gyngori 
ond  mewn  dagrau;  a phan  yn  gweddio,  byddai 
yn  wylo.  Yr  oedd  yn  hynod  afaelgar  mewn 
gweddi,  a pharhaodd  i ddilyn  cyfarfodydd  gweddi 
y nos  hyd  nes  oedd  yn  8o  mlwydd  oed.  ” Mae  hanes 
ei  yrfa  grefyddol  a ysgrifenwyd  ganddo  ef  ei  hnnanr 
yn  dangos  yn  eglur  mai  nn  o anwyliaid  y nefoedd 
3^doedd.  Bu  farw  mewn  oedran  teg — 85  mlwydd. 


MR.  EVAN  N.  EDWARDS, 
Moriah. 


MR.  DAVID^MORGANS, 

Moriah. 


EGLWYS  HOREB. 


31 


Swyddogion  presenol  eglwys  Moriah  ydynt  Da- 
vid Morgans,  David  A.  Lloyd  a John  Davies, 
brodyr  ffyddlon  a gofalus,  yn  arweinwyr  doeth  a 
a siaradwyr  doniol.  Mae  gwedd  lewyrchus  ar  yr 
eglwys  yn  bresenol.  Ceir  ynddi  dorf  o ienenctyd 
gweithgar  a Hawn  yni,  a bron  oil  yn  Gymry  da. 
Gwnant  ymdrech  canmoladwy  gyda  y canii,  a 
llen3^ddiaeth.  Rhoddir  presenoldeb  rhagorol  yn 
y seiat;  ac  y mae  Cymdeithas  ymdrechol  Pobl 
lenainc  wedi  ei  sefydlu.  Ar  y cyfan,  y mae  gwedd 
addawol  i’w  weled  hedd^wv  ar  yr  hen  fam  eglwys. 


EGLWYS  HOREB. 

Rhwng  y flwyddyn  1836  ac  1841,  cynyddodd  y 
sefydliad  yn  gyflym  iawn,  a deuwyd  i’r  penderfyn- 
iad  mai  nid  yn  Moriah  yn  imig  yr  oedd  yn  rhaid 
addoli.  Corfforwyd  eglwys  Horeb  yn  1838, 
Centreville  yn  1840,  vSoar  a Bethel  yn  1841,  a Sar- 
dis yn  1843. 

Yn  mis  Awst,  1837,  yr  ymsefydlodd  y C3'mry 
gyntaf  3m  ardal  Horeb.  Enwau  3^  sefydlwyr  cynt- 
af  oeddynt,  David  Edwards,  o’r  Gelli-hir;  James 
Jenkins,  o Benbr3mrhyg;  David  Evans,  a Joshua 
Evans  ah  fab,  o’r  Wern;  William  Jones,  Gofadail; 
Thos.  Edwards  a Thos.  Williams — yr  oil  o Sir 
Aberteifi,  D.  C. 

Yn  mis  Medi,  y flwvddyn  a nodwyd,  dechreu- 


32 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


wyd  cadw  ysgol  Sabbothol  ganddynt  yn  eu  tai  ar 
gylch.  Yr  oeddynt  yn  myned  i Moriah — pellder 
o naw  milldir  i rai  o honynt — i wrando  y bregeth 
bob  boreu  Sabboth,  ac  yn  dyfod  yn  ol  i’r  ysgol  y 
prydnawn,  Yn  1838,  ymfndodd  ainryw  eraill  i’r 
ardal,  a dechreuwyd  pregethu  ar  ambell  i Sab- 
both. Yr  oedd  y Parchn.  Robert  Williams  a Da- 
vid Lewis  yn  dyfod  bob  yn  ail  i bregethu  yn  y tai 
ar  gylch  trwy  yr  ardal.  Yn  y flwyddyn  hon  hefyd 
dechreuwyd  cynal  cyfarfod  gweddi  y dydd  Llun 
cyntaf  o bob  mis.  a seiat,  a hyny  yn  yr  un  drefn 
a’r  ysgol  Sabbothol  a’r  bregeih,  sef  ar  gylch  trwy 
y gymydogaeth  lie  y byddai  crefyddwyr  yn  byw. 
Yn  y flwyddyn  1839  yr  adeiladwyd  ycapel  cyntaf, 
a galwyd  ei  enw  Horeb.  Cyfrifent  y capel  hwn 
yn  werth  haner  can’  dolar.  Ar  ol  hyn}^  cynal- 
iwyd  pob  cyfarfod  crefyddol  yn  ycapel.  Yn  y 
flwyddyn  1840,  cafodd  yr  eglwys  ei  breintio  yn 
fwy  helaeth,  trwy  gael  gweinyddiad  o swper  yr 
Arglwydd  bob  mis,  a bedyddio  pan  y byddai  ach- 
os  yn  galw.  Yn  y flwyddyn  hon  y derbyniodd  y 
Parch.  Robert  Williams  drwydded  i gyflawni  y 
gwasanaeth  priodasol.  Yn  y flwyddyn  hon  hefyd 
y cynaliwyd  cyfarlod  tri  misol  y Dosbarth,  a 
chyfarfod  dau  fisol  yr  ysgolion  Sabbothol  yn  yr 
ardal  am  y tro  cyntaf. 

Diaconiaid  cyntaf  yr  eglwys  oeddynt  William 
Jones,  Gofadail,  a David  Evans  o'r  Wern.  Yr 


EGLWYS  HOREH. 


33 


i oedd  y ddau  hen  frawd  yma  wedi  bod  yn  swydd- 
, og-ion  galliiog-  a liafurus  gydayr  achos  yn  Nghym- 
ra — y blaenaf  yn  Bethel,  a’r  olaf  yn  Llangeitho; 
a hwy  oeddynt  rai  cedyrn  yr  achos  crefyddol 
yn  ei  gychwyniad  cyntaf  yn  y sefydliad  hwn;  ac 
yn  eu  marwolaeth  cafodd  yr  eglwys,  ie,  yr  eg- 
Iwysi,  golled  fawr. 

Yr  oedd  David  Evans  yn  enedigol  o blwyf  Llan- 
geitho, ac  yn  dad  i Evan  Evans,  Nantyglo.  Daeth 
' ef  at  grefydd  yn  y flwyddyn  1788,  sef  pan  oedd 
S yn  llanc  ieuanc  19  oed.  Yr  oedd  hyn  cyn  mar- 
wolaeth Daniel  Rowlands.  Dyn  byr,  bywiog,  a 
Hawn  busnes  i gyd  ydoedd,  yr  hwn  a gadwai  yr 
amser  at  y fynyd,  heb  golli  mynyd,  ond  myned 
yn  mlaen  a chadw  trefn  ar  yr  oil.  Yr  oedd  ei 
dafod  fel  pin  yr  ysgrifenydd  buan.  Dewiswyd  ef 
yn  flaenor  yn  Llangeitho  yn  1815,  a gwasanaeth- 
odd  ei  swydd  gyda  ffyddlondeb  dihafal  hyd  ei 
ymfudiad  i America.  Ei  brif  ragoriaethau  oedd- 
ynt, gofal  am  addysg  grefyddol  ei  deulu,  ffydd- 
londeb gyda  yr  achos  crefyddol,  yn  nghyd  a 
gwybodaeth  helaeth  yn  egwyddorion  ac  athraw- 
, iaethan  y Beibl.  Bu  farw  yn  y flwyddyn  1848,  yn 
82  mlwydd  oed. 

William  Jones,  Gofadail. — Yr  oedd  yntau  yn  wr 
cadarn  yn  yr  Ysgrythyrau.  Dyn  tal,  gwyneb  hir, 
yn  cerdded  yn  araf  fel  rheol,  ac  yn  edrych  tua’r 
llawr.  Pan  y delai  i’r  capel,  rhoddai  ei  ben  i 


34 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


bwyso  ar  ei  ffon,  fel  mewn  dwfn  fyfyrdod,  a cheid 
tipyn  o waith  i’w  gael  i ddweyd  yr  un  gain  Ond 
pan  godai,  dechreuai  yn  araf;  ac  fel  yr  elai  yn 
mlaen,  enillai  nerth  parhaus,  nes  y byddai  pawb 
yn  synn  ac  yn  gorfoleddii.  Yr  oedd  yn  weitbiwr 
difefl  yn  ngwinllan  ei  Arglwydd.  Yr  oedd  ei 
ymarweddiad  sanctaidd,  ei  gyngorion  cymwys,  a'i 
weddiau  dyfal  a thaerion,  yn  gwneyd  argraff  ar 
feddwl  pawb  a’i  hadwaenai  mai  dyn  Duw  ydoedd. 
Bu  farw  yn  y flwyddyn  1848,  yn  65  mlwydd  oed. 

Moses  Morgan. — Yr  oedd  yntau  yn  enedigol  o 
yn  agos  i Langeitho.  Ymfudodd  e£  a’i  deulu  i’r 
ardal  tua  y flwyddyn  1840,  ac  yn  fuan  wedi  hyny 
galwyd  ef  gan  yr  eglwys  i wasanaethu  fel  blaenor. 
Yr  oedd  ei  oedran  addfed,  yn  nghyd  a’i  ysbryd 
heddychol  a thangnefeddus,  yn  ei  wneyd  yn  gym- 
wys  i lanw  ei  le  fel  swyddog.  Bu  farw  yn  1861^ 
yn  81  mlwydd  oed. 

Thomas  Davies,  Gareg  Lwyd. — Yr  oedd  yr  hen 
frawd  hwn  wedi  bod  yn  flaenor  am  flynyddoedd 
lawer  yn  eglwys  y Methodistiaid  yn  Blaen  Penal, 
Sir  Aberteifi.  Yn  1846,  ymfudodd  gyda’i  deulu 
i’r  wlad  hon,  ac  ymsefydlasant  yn  ardal  Horeb. 
Yn  mhen  ychydig  fisoedd  wedi  ei  ddyfod,  galwyd 
ef  gan  yr  eglwys  i wasaaaethu  fel  blaenor,  yr  hyn 
a wnaeth  yn  ffyddlon  hyd  ei  farwolaeth,  yn  1859, 
pan  yn  65  mlwydd  oed.  Dywedir  ei  fod  yn  hynod 


EGLWYS  HOREB.  35 

am  gydymdeimlo  a’r  profedigaetlius  a dyddanu 
y gwan  ei  feddwl. 

John  Harris. — Ni  hysbysvvyd  i ni  pa  bryd  yr 
etholwyd  y bravvd  hvvn  i’w  swydd,  oad  dy wedir  ei 
fod  wedi  ei  ch3"flavvni  hyd  adeg  ei  farwolaeth  er 
anrhydedd  i grefydd  Mab  Duw.  Yr  oedd  yn  llym 
iawnyn  erbyn  pechod,  manwl  ryfeddol  gyda  chref. 
ydd,  a didderbynwyneb  pan  yn  cyngori  neu  ger- 
yddu. 

Joshua  Evans. — Mab  ydoedd  hwn  i David 
Evans  a grybwyllw^’d  uchod.  Dewiswyd  ef  yn 
ddiacon  yn  fuan  wedi  rnarwolaeth  ei  dad,  a bu  yn 
i hynod  ffyddlon  yn  ei  swydd  am  dros  ugain  mlyn- 
I edd,  sef  hyd  1872,  pryd  y bu  farw.  Yr  oedd  “yn 
ddiacon  o radd  dda” — yn  un  o brif  ddynion  y 
Cwrdd  Dosbarth.  Yr  oedd  yn  hynod  am  borthi 
yr  wyn  a’r  mynod.  Gwasanaethodd  y swydd  o 
drysorydd  yreglwys  o’r  dechreu  hyd  ei  farwolaeth. 

David  J.  Morgans — Dewiswyd  y brawd  anwyl 
hwn  yn  fiaenor  yn  i860.  Yr  oedd  hynodrwydd 
neillduol  yn  perthyn  iddo  ef.  Ymddengys  ei 
fod  wedi  ei  gymwyso  gan  natur  a gras  i gyflawni 
gwasanaeth  neillduol  yn  yr  eglwys — gwasanaeth 
na  w'elsom  neb  yn  gallu  ei  wneyd  mor  fedrus  ag 
ef,  sef  arwain  plant  yr  eglwys  at  bethau  gweinid- 
, ogaeth  y Sabboth  blaenorol.  Nid  adwaenom  neb 
erioed  yn  teilyngu  yr  enw  Apostol  y Plant  yn 
gystal  ag  ef.  Ond  nid  dyn  y plant  yn  unig  oedd 


36  SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 

cfe,  eithr  medrai  arwain  y defaid  ar  hyd  meusydd 
toreithiog  y gwirionedd.  Yr  oedd  ei  sylwadau 
bob  amser  nid  yn  unig  yn  bert,  ond  yn  adeiladol. 
Fel  hyn  y dywed  y Parch.  D.  J.  Jenkins  am  dano: 
“ Pan  yn  ceryddu,  yr  oedd  yn  gallu  gwneyd  hyny 
mewn  modd  esmwyth,  ac  eto  effeithiol  iawn.  Pan 
yn  gwrando  arno  yn  ceryddu,  nis  gallasem  lai  na 
meddvvl  am  eiriau  y Salmydd,  ‘Cured  y cyfiawn  fi 
yn  garedig  a cherydded  fi ; na  thored  eu  holew 
penaf  hwynt  fy  mhen. ’ BufarwTacb.  28,  1886, 
yn  78  mlwydd  oed. 

Edward  J.  Jenkins. — Nid  ydym  yn  gwybod  yr 
amser  yr  etholwyd  y brawd  hwn  i’r  swydd,  na 
pha  bryd  yr  ymadawodd  i Sardis.  Modd  bynag, 
gwasanaethodd  am  nifer  o flynyddoedd  yn  y 
swydd.  Yr  oedd  yn  frawd  i’r  Parch.  D.  J.  Jen- 
kins, ac  yn  debyg  o ran  dawn  i siarad.  Yr  oedd 
yn  hyddysg  yn  yr  Ysgrythyrau,  ac  yn  athraw- 
iaethau  y Beibl;  yn  athraw  rhagorol  yn  yr  ysgol 
Sabbothol,  yn  ddoniol  mewn  gweddi,  ac  yn  Hawn 
yni  a gweithgarwch — mwy  gyda  phethau  crefydd 
na  phethau  y bywyd  hwn. 

Bu  John  Syssyllt  Jones  yn  swyddog  yn  yr  eg- 
Iwys  am  ysbaid,  sef  hyd  ei  ymadawiad  i eglwys 
Oak  Hill.  Gwnaeth  ei  waith  yn  anrhydeddus  tra 
bu  yn  swyddog. 

Y swyddogion  presenol  ydynt  David  Evans,  ei 
fab  D.  Davis  Evans,  David  J Evans,  Jos.  Jones, 


EGLWYS  SOAR. 


37 


a David  W.  Davies.  Mae  D.  Evans  yn  hen  iawn, 
yn  ddyn  o feddwl  naturiol  cyflym  a chryf  iawn. 
Y’styrir  ef  yn  iin  o’r  duwinyddion  cadarnaf  yn  y 
sefydliad.  Medr  siarad  i’r  pwrpas,  yn  enwedig 
pan  wedi  ei  gyffroi.  Mae  yn  94  mlwydd  oed  yn 
awr. 

Mae  yr  eglwys  hon  wedi  codi  mw}^  o bregeth- 
wyr  na’r  holl  eglwysi  eraill  g-yda’u  gilydd,  Rhodd- 
wn  eu  henwau  yn  unig  yn  y fan  hon:  Daniel 
Evans,  John  P.  Morgan,  D.  J.  Jenkins,  Daniel 
Thomas,  Daniel  Jewett  Davies,  David  Thomas  a 
J.  L.  Jones.  Mae  yr  eglwys  wedi  lleihau  llawer  o 
'ran  rhifedi.  Yn  y flwyddyn  1875,  165;  yn 

1879,  rhifai  133;  yn  1888,  ei  rhif  oedd  99;  yn 
1893,  90  oedd  ei  rhif.  Bu  am  gyfnod  yn  rhifo 
tua  240.  Ond  er  fod  yr  eglwys  wedi  lleihau  llaw- 
er o ran  rhif,  mae  ynddi  eto  lawer  oegni  agweith- 
garwch.  Sefydlwyd  yn  eu  plith  yn  Medi,  1892, 
Society  of  Christian  Endeavor,  a rhifa  dros  50,  ac 
y mae  wedi  bod  yn  fendith  i’r  adran  ieuanc  o’r 
j frawdoliaeth. 


EGLWYS  SOAR. 

Sefydlwyd  ysgol  Sabbothol  yn  Soar  yn  1838. 
Corfforwyd  yr  eglwys  yn  ngwanwyn  1841,,  pryd  yr 
adeiladwyd  capel  hewed  logs.  Nifer  yr  aelodau  y 
pryd  hwnw  oedd  16 ; plant,  11.  Yn  mhen  blwyddyn 


38  SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 

ychwanegwyd  at  eu  nifer  trwy  ymfudiaeth  bym- 
theg  o aelodau  cyflawn,  ac  tin  ar  bymtheg  heb 
fod  yn  gyflawn — yn  gwneyd  nifer  yr  eglwys  yn 
mhen  y flwyddyn  yn  nn  ar  ddeg  ar  hugain. 

Stephen  Davis,  yr  hwn  oedd  swyddog  yn 
Nghymrn,  oedd  yr  unig  swyddog  pan  sefydlwyd 
yr  eglwys.  Yn  mhen  ychydig  fisoedd,  daeth  y 
brawd  John  Evans,  tad  y Parch.  J.  W-  Evans,  i’r 
ardal,  a galwyd  arno  yn  nnfrydol  gan  yr  eglwys  i 
^veinyddu  fel  swyddog.  Yr  ydoedd  yntau  yn 
swyddog  yn  yr  Hen  Wlad.  Yn  mhen  tua  dwy 
flynedd,  etholwyd  y brawd  Daniel  Jones  yn  flaen- 
or.  Yr  ydoedd  y brawd  Stephen  Davis  yn 
ddyn  o gyneddfati  naturiol  cryfion,  ac  yn  meddu 
gwybodaeth  gyffredinol  ac  ysgrythyrol  helaeth, 
ac  o brofiad  crefyddol  dwys  ac  eang ; yn  gyngor- 
wr  i’r  pwrpas,  cadarn  yn  yr  Ysgrythyraii,  peuder- 
fynol  yn  ei  arddull,  ac  addysgiadol  yn  ei  gyfar- 
wyddiadau.  Dywedai  yn  fynych  fod  “haf  a gau- 
af,  oerni  a gwres,”  yr  un  mor  angenrheidiol  yn 
mhrofiad  y Cristion  ag  ydyw  mewn  anian,  er 
ffrwythlondeb  crefyddol.  Ond  er  mor  gymwys 
ydoedd  i lanw  y swydd  y’i  galwyd  iddi,  byr  iawn 
fu  ei  dymor  gweithio  yn  yr  eglwys,  o herwydd 
afiechyd  maith  a blin  iddo  ei  hun  a’i  deulu;  a di- 
wedd  y stori  am  dano  ydyw,  “Efe  a fu  farw/’ 
John  Evans. — Dyn  gwir  grefyddol,  yn  hynod 
selog  dros  burdeb  yr  athrawiaeth — yn  ddarllenwr 


EGLWYS  SOAR. 


39 


yson  achraffus,  yn  gryn  feirniad  mewn  darllen- 
^ddiaeth,  yn  dra  gofalus  am  ddysgyblaeth  eglwys- 
ac  yn  fanwl  a didderbynwyneb  fel  gweinydd- 
dysgyblaeth,  heb  arbed  ei  berthynasau  ei  hnn. 
oedd  yn  Buritanaidd  o ran  ei  syniadau  cref- 
^ddol.  Pan  yn  ymddyddan  a’r  aelodau  am  eij 
profiadau  mewn  perthynas  i’w  hargyhoeddiad, 
^mofynai  yn  fanwl  a oeddent  wedi  clywed  taran- 
iu  Sinai,  nes  eu  gyru  hyd  fryn  Calfaria,  ac  a 
i)eddeiit  yn  foddlon  i gael  eu  hachub  yn  ol  trefn 
^uw.  Yr  oedd  yn  hynod  fedrus  hefyd  mewn 
tymwysder  i gyngori  a rhybuddio  i ateb  i’r  am- 
kylchiadau.  Yr  oedd  yn  detective  ac  yn 

:ashau  o galon  bob  rhith.  Wedi  iddo  gael  byw  i 
)edran  teg,  a gorphenei  waith,  cymerodd  ei  Feistr 
jf  oddiwrth  ei  waith  at  ei  wobr. 

Dafydd  Evans,  teiliwr. — Rai  blynyddau  cyn 
narwolaeth  John  Evans,  galwodd  yr  eglwys  ar  y 
)rawd  hwn  i’w  gwasanaethu.  Yr  oedd  hwn  hef- 
rd  yn  gyfarwydd  yn  yr  Ysgrythyrau,  cyson  yn 
noddion  gras,  selog  a gofalus  am  y plant,  trwy 
m holi  a’u  cyngori.  Yr  oedd  ei  anogaethau  yn 
Ideniadol,  a*i  gyngorion  yn  gyfaddas  a phwrpasol 
j enill  ieuenctyd  at  Grist^  yn  gymaint  felly  fel  yr 
bedd  yr  eglwys  a’i  gydswyddogion  wedi  ymddir- 
ed  y gorchwyl  pwysig  o “borthi  yr  wyn”  iddo  ef 
/n  benaf.  Er  ei  fod  yn  gorwedd  yn  y dystaw 
:edd  er  ys  blynyddau,  mae  yn  llefaru  eto  yn  nghof 


40 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


y rhai  y bu  yn  eu  cyngori  mor  briodol  yn  ei 
fywyd. 

Daniel  Jones. — Tuay  flwyddyn  1843,  dewiswyd 
Daniel  Jones  yn  ddiacon.  Gwasanaethodd  yn 
ffyddlon  a difwlch  yn  ei  swydd  hyd  Mawrth  30, 
1882,  pryd  y gorphenodd  ei  ddaearol  daith.  Fel 
hyn  yr  ysgrifena  y Parch.  E.  S.  Jones  am  dano: 
“ Fel  Cristion  a swyddog  eglwysig,  meddai  lawer 
o ragoriaethan.  . O ran  y dyn  oddi  allan,  yr  oedd 
yn  hardd  a phrydferth,  yn  ddyn  addfwyn  a thyn- 
er,  yn  hawdd  cymdeithasu  ag  ef,  a’r  hyn  a ddy- 
wedai  yn  gyffredin  a safai.  Nid  oedd  mor  hoff  o 
siarad  a rhai,  ac  nid  oedd  yn  hoff  o ymyraeth  a 
materion  pobl  eraill.  Ystyrid  ei  farn  ar  unrhyw 
achos  yn  werthfawr,  ac  yr  oedd  yn  hynod  siriol  a 
charedig  i bawb.  Yr  oedd  yn  un  tyner  tuag  at 
bawb,  pell  o fod  yn  darawydd,  ac  y mae  y gwein- 
iaid  o bob  dosbarth  yn  gwybod  hyn  yn  dda. 
Meddai  ar  lawer  o ddoethineb  i lywodraethii,  ac 
ysbryd  barn  pan  yn  eistedd  i hyny.”  Ar  gyfrif  y 
rhagoriaethau  olaf  a enwyd,  cafodd  y Cyfarfod 
Dosbarth,  yn  gystal  ag  eglwys  Soar,  golled  fawr 
ar  ei  ol. 

Daniel  Williams. — Etholwyd  y,brawd  anwyl 
hwn  i’r  swydd  yn  1874.  Rhoddodd  brofion  amlwg 
i’r  frawdoliaeth,  ac  i bawb  a’i  hadwaenai,  ei  fod 
yn  meddu  cymwysder  arbenig  i’r  swydd.  Yr  oedd 
yn  Gristion  gloyw  a selog,  yn  cadw  dysgyblaeth 


MR.  DANIEL  JONES, 

Soar, 


EGLWYS  SOAR. 


41 


dda  ar  ei  deulu,  vSiriol  ei  dymer,  agwresog  ei  deim- 
lad.  Byddai  yn  taflu  ei  holl  bersonoliaeth  i’w  waith. 
Meddai  wybodaeth  helaeth  o’r  Ysgrythyr,  ac  o’r 
athrawiaethau  sydd  yn  ol  duwioldeb.  Amlygai 
ofal  mawr  dros  yr  achos  yn  ei  holl  ranau,  adoeth- 
ineb  i lywodraethu.  Bu  farw  Rhag.  13,  1885. 

Swyddogion  presenol  yr  eglwys  ydynt  Evan 
D.  Evans,  Thomas  M.  Jones  a Jonathan  Davies — 
tri  o gedyrn  nerthol  yn  mhynciau  sylfaenol  cref- 
ydd.  Yn  absenoldeb  gweinidog  i gynal  seiat,  mae 
y frawdoliaeth  yn  cael  eu  porthi  a bwyd  cryf  ac 
iachus.  Mae  yr  hynaf  o honynt,  sef  Mr.  Evans, 
yn  byw  llawer  yn  nghwmni  yr  hen  Buritaniaid, 
yn  hoffi  talu  ymweliad  mynych  a mynydd  Sinai. 
Hona  nad  oes  ffordd  i Galfaria  ond  heibio  i Sinai. 
Mae  o ysbryd  ceidwadol,  felly  rhaid  i’r  pregethwr 
a phob  un  arall  fod  yn  bur  wyliadwrus  wrth  gamu 
yn  mlaen  ar  ol  syniadau  newyddion. 

Bu  yr  eglwys  hon  yn  llawer  lluosocach  nag  ydy  w 
yn  awr.  Ei  rhif  ar  y dechreu  oedd  16.  Yn  y 
flwyddyn  1879,  rhifai  80,  ond  erbyn  hyn  nid  yw 
yn  rhifo  ond  64 — tua  haner  ei  nifer  yn  ei  hadeg 
oreu.  Wedi  y cyfan  y mae  gwedd  pur  ddymunol 
i’w  weled  ar  yr  eglwys. 

Yn  y flwyddyn  1856,  adeiladwyd  capel  ffram 
hardd,  a thalwyd  am  dano  yn  gyflawn  gan  y gyn- 
ulleidfa  gartrefol,  ac  yr  oeddent  yn  teimlo  yn 
falch  o’u  capel.  Ond  hwyr  Sabboth,  12,  1865,  er 
3 


42 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


mawr  ofid,  gwelwyd  y capel  ar  dan,  a llosgodd  I’r 
llawr,  ac  nis  gwyddys  yn  sicr  hyd  y dydd  heddyw 
pa  fodd  y cymerodd  dan.  Cymerodd  y Cyfarfod 
Dosbarth  yr  achos  i sylw,  a phenderfynodd  gyn- 
orthwyo  yr  eglwys  i ail  adeiladu  gwell  a “mwy 
gogoneddus”  ty  na’r  cyntaf,  os  byddai  bosibl;  ac 
er  mwyn  cario  y penderfyniad  haelfrydig  hwn  i 
weithrediad,  cydsyniodd  yr  hen  dad,  y Parchedig 
Mr.  Williams,  a chais  y cyfarfod  i fyned  trwy  y 
Dosbarth  i gasglu  i’r  perwyl,  a gwelodd  yr  Ar- 
glwydd  yn  dda  agor  calonau  y brodyr  a’r  chwior- 
ydd  o wahanol  enwadau  trwy  y sefydliad  i gyf- 
ranu  yn  haelionus,  fel  y galluogwyd  yr  eglwys 
i ail  adeiladu  capel  hardd  o briddfeini,  yr  hwn 
sydd  heddyw  yn  aros  yn  ddiddyled,  ac  yn  golofn 
goffadwriaethol  o gydymdeimlad  a haelioni  y 
sefydliad  yn  i>gwyneb  profedigaeth.  Credwyf 
nad  allan  o le  fyddai  rhoddi  swm  y ca.sgliadau. 
Diameu  y byddant  yn  cael  eu  cadw  mewn  coffadwr- 
iaeth  ar  lyfrau  y nef  hyd  ddydd  y farn  ddiweddaf. 
Derbyniwyd  oddiwrth  eglwysi  y sefydliad  trwy 
law  Mr.  W^illiams  fel  y canlyn; 


$ 34  5° 

Bethel 

I 2 q OO 

Horeb. 

247  OO 

]Vf<^Liah  

I M OO 

Centreville 

6o  OO 

Oak  Hill 

I IQ  OO 

EGLWYS  CENTREVILLE. 


43 


Bethania 
Salem  .. 
Sardis  _ . 
Tabor.. . 


45  oo 
34  oo 
I 30  00 
8 00 


924  50 

Yr  eglwys  gartrefol 1631  50 

Cyfanswm $2556  00 

Yr  oedd  hyn  yn  1865,  tua  diwedd  y rhyfel.  Di- 
ameu  y gallesid  codi  capel  o’r  fath  yn  awr  am  tua 
haner  yr  arian. 


EGLWYS  CENTREVILLE. 

j Dechreuwyd  cynal  cyfarfodydd  crefyddol  yn 
[Centreville  yn  y flwyddyn  1838.  Corfforwyd  yr 
eglwys  yn  1840,  yn  cynwys  naw  o deuluoedd — 
pedwar  o Ogledd  Cymru,  a phump  o’r  Deheudir. 
lAr  y dechreu,  cynebd  gvvasanaeth  crefyddol  yn 
I'lhy  Edward  Thomas.  Rhydd  y Parch.  R.  H. 
Evans  yr  hanes  dyddorol  a ganlyn,  yr  hyn  a gy- 
iuerodd  le  pan  oedd  yr  arch  mewn  ty  anedd:  “Yr 
ivyf  yn  coho  yn  y blynyddoedd  1839  a 1840,  y 
)yddai  ysgol  Sul,  cyfeillachau  eglwysig  a phreg- 
ithu  mewn  lie  a alwent  yn  hen  dy  Edward  Tho- 
nas.  Yr  oedd  yn  lie  oer  yn  y gauaf,  a byddid  yn 
I ^osod  ar  hwn  a’r  Hall  i gadw  mis,  sef  gofalu  am 
I wyd  i’r  pregethwr,  a chael  tan,  a byddai  yn  dy- 


44 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


gwydd  yn  ami  ein  bod  yn  dod  yn  nghyd  a dim 
coed  tan  wedi  cael  eu  tori,  ac  ar  un  Sabboth  yn 
neillduol  pan  oedd  hyn  wedi  cymeryd  lie,  a’r 
bobl  bron  a rhynu  gan  anwyd,  cymerodd  John 
Wynne,  sef  mab  yr  hen  ddiacon  David  Wynne, 
fwyall,  ac  aeth  ati  i dori  coed.  Awd  ato  gyda 
braw  i geisio  ei  rwystro  er  mwyn  pob  peth.  ‘Ar- 
oswch  draw,’  meddai  John,  ‘nid  ydyw  yn  fwy 
pechod  i dori  coed  na  rhewi  i farwolaeth,  a ’does 
dim  ond  peth  fel  hyn  all  godi  cywilydd  arnoch.’ 
Mynodd  eu  tori,  ac  yr  oedd  yr  holl  bentref  yn 
clywed  swn  clioppio.  Mynodd  John  dan  a chyr- 
aeddodd  ei  amcan  i effeithio  cywilydd  a theimdad 
o euogrwydd,  a phawb  trwy  y pentref  yn  canmol 
John;  ond  gofalwyd  am  dori  digon  o goed  tan  o 
hyny  allan,  Yr  oedd  yr  hen  wr  ei  dad  yn  y ben- 
bleth  fwyaf  yn  ceisio  dysgybln  John;  ond  fel  y 
gwnaeth  Israel  gynt  waredu  Jonathan  o law  ei 
dad  Saul,  felly  y gwnaeth  y bobl  waredu  John  o 
law  ei  dad.” 

Yn  y flwyddyn  1841,  codwyd  capel  o goed  wedi 
eu  naddu  {Jiezved  logs)^  24  wrth  24  tr.  o faint- 
oli.  Yn  y flwyddyn  1854,  codwyd  yr  adeil- 
ad  presenol,  ty  ffram,  35  wrth  40  tr.  Pan  gy- 
chwynwyd  yr  achos,  nid  oedd  ond  un  diacon,  sef 
Mr.  David  Wynne,  o Sir  Ddinbych,  a Mr.  Rich- 
ard Davis  yn  ei  gynorthwyo.  Yn  y flwyddyn 
1840,  daeth  amryw  o deuluoedd  o’r  Hen  Wlad  i’r 


EGLWY?  CENTREVILLE. 


45 


ardal,  ac  yn  eu  plith  James  Price,  yr  hwn  oedd 
swyddog  rheolaidd  yn  N^hymru.  Yn  fuan  ar  ol 
hyn,  daeth  Evan  Jones  a’i  deulu  o Ogledd  Cymru, 
yn  nghyd  ag  eraill  o’r  Deheudir,  Yr  oedd  Mr. 
Jones  yn  swyddog  yn  yr  Hen  Wlad.  Yn  fuan  ar 
ol  hyn,  dewiswyd  E.  S.  Jones,  sef  y Parch.  E.  S. 
Jones,  yn  flaenor.  Tua’r  un  adeg  daeth  Thomas 
Thomas  i’r  ardal,  yr  hwn  oedd  sw3^ddog  yn  Pen- 
uwch.  Sir  Aberteifi.  Ar  ei  ol  ef  daeth  Thos.  Alban, 
yr  hwn  oedd  swyddog  yn  Moriah,  yn  aelod  o’r  eg- 
Iwys,  a bu  yn  gweinyddu  yn  ei  sw^^dd  hyd  ddydd 
ei  farwolaeth.  Yn  fuan  ar  ol  hyn,  dewisodd  yr 
eglwys  Thomas  Evans  i’r  swydd;  ar  ei  ol  ef,  Dan- 
iel T.  Morgans,  yr  hwn  sydd  yn  swyddog  yn  yr 
eglwys  yn  awr;  ac  ar  ei  ol  ef  Abel  Wynne.  Yn 
mhen  rhai  blynyddau,  daeth  Mr.  John  Jenkins  o 
Bethesda,  i’r  ardal,  yr  hwn  oedd  swyddog  yn  flaen- 
orol,  a dewiswyd  ef  gan  yr  eglwys  i weinyddu  yr 
un  swydd  yn  Centreville.  Mewn  rhai  bl^m- 
yddau  wedi  hyn,  dewiswyd  yn  ddiaconiaid  James 
Lloyd,  Daniel  Richards  a David  D.  Morgans,  ar 
yr  un  adeg ; ac  yn  ddiweddaf  oil  dewiswyd  David 
Richards.  Diaconiaid  yr  eglwys  yn  awr  ydynt 
Daniel  T.  Morgan,  David  D.  Morgans  a David 
Richards. 

Carwn  pe  gallaswn  roddi  dyddiad  y dewiswyd 
y brodyr  uchod  i’w  swydd,  a pha  bryd  y buont 
feirw,  ond  nid  oes  cofnodion  o hyny  wedi  ei 


46  SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 

wneyd,  mae  yn  debyg.  Ni  oddef  ein  gofod  i ni 
roddi  darluniad  Hawn  o’r  boll  swyddogion  fu  yn 
gweinyddu  yn  Centreville.  Hyderwn  y boddlona 
y darllenydd  ar  roddi  ychydig  banes  y rbai  mwy- 
af  bynod,  yn  enwedig  Mr.  David  Wynne.  Nid 
ydym  yn  bersonol  yn  cofio  dim  am  dano,  ond 
clywais  fy  rbieni  yn  son  llawer  am  dano. 

Ysgrifena  Mr.  Hughes  am  dano:  “ Yr  oedd  yn 
oleu  yn  yr  athrawiaetb,  yn  amlwg  mewn  profiad, 
yn  sanctaidd  yn  ei  ymarweddiad,  ac  yn  wir  fon- 
eddwr.” 

Mr.  Morgans,  Moriab,  a ddywed:  “ Edrycbai 
pawb  arno  fel  gwr  Duw.  Ni  ddy wedai  rbyw  law- 
er  un  amser,  ond  yroedd  yr  oil  a ddywedai  yn 
Hawn  synwyr.” 

Fel  byn  yr  ysgrifena  y Parcb.  R.  H.  Evans  am 
dano:  “ Yr  oedd  David  Wynne  yn  ddiacon  yn  eg- 
Iwys  Centreville  pan  oeddwn  yn  Hanc  bychan,  ac 
wedi  myned  yn  mlaen  mewm  dyddiau.  Yr  oedd 
yn  ddyn  lied  dal,  teneu,  gyda  cbnwd  go  fawr  o 
wallt  ar  ei  ben,  a bwnw  yn  britbo.  Yr  oedd  yn 
byddysg  iawn  yn  atbrawiaetbau  yr  efengyl,  ac  yn 
dipyn  o fardd.  Byddai  gohvg  ddifrifol  arno  yn  y 
seiat,  ac  o gwmpas  y capel,  ac  yn  ei  ymddangos- 
iad  yn  cario  tipyn  o awdurdod,  ac  anaml  iawn  y 
clywid  ef  yn  cbwertbin;  a pban  fyddai  rbywbetb 
anarferol  o ddigrif  yn  cymeryd  He,  byddem  oil  yn 
edrycb  ar  Mr.  Wynne,  ac  os  gwelid  ef  yn  gwenu, 


EGLWYS  CENTREVILLE. 


47 


elai  pawb  i chwerthin.  Ond  pan  fyddai  rhywbeth 
ysmala  yn  cael  ei  ddweyd  heb  fod  mewn  chwaeth 
dda,  byddai  yr  olwg  anghymeradwyol  ar  ei  wyn- 
eb  yn  sobri  pawb.  Er  fod  llawer  o hogiau  dryg- 
ionus,  ni  welais  neb  yn  beiddio  ei  gyffroi  i^pro 
voke),  Byddai  bob  amser  yn  siarad  yn  foneddig- 
aidd  gyda  phlant  a phawb,  a rhyw  fodd  yr  oedd 
arnom  ei  ofn.  Ni  fu  neb  erioed  yn  fwy  selog 
dros  Fethodistiaeth  a’r  Cyffes  Ffydd,  a phob  peth 
perthynol  i’r  C3^fundeb.  Barnem  ei  fod  yn  eithaf- 
ol,  ac  efallai  nad  oedd  yn  hollol  rydd  oddiwrth 
ragfarn  tuag  at  enwad  arall.  Yr  oedd  wedi  ad- 
eiladu  ei  dy  wrth  odreu  mynydd  Sinai,  ac  yr  oedd 
ganddo  bob  amser  fwy  o ddeddf  nag  o efengyl. 
Yr  oedd  yn  fanwl  a phenderfynol  gyda  y pwnc  o 
weinyddu  dysgyblaeth ; a gwaith  y blaenoriaid 
eraill,  ar  adegau,  oedd  cadw  yr  hen  frawd  rhag 
taro  yii  rhy  drwm.  Bernid  gan  rai  ei  fod  dipyn 
yn  eithafol  ar  y pen  hwn;  ond  y mae  diofalwch  a 
goddefgarwch  gormodol  yn  ein  dyddiaii  ni  yn 
gwneyd  llawer  mwy  o ddrwg  i’r  achos  crefyddol. 
Ychydig  o geryddu,  er  fod  llawer  o bechu,  a geir 
yn  y dyddiau  hyn,  oddieithr  mewn  achosion  o 
ymrafaelion  rhwng  brodyr,  ac  yn  yr  achosion 
hyn,  bydd  boddhau  teimladau  dynol  yn  ami  yn 
fwy  mewn  golwg  na  gogoniant  Duw.  Byddai 
Mr.  Wynne  yn  dueddol  o fod  yn  eithafol  dros 
ddyn,  neu  yn  eithafol  yn  ei  erbyn,  yn  ol  y 


48  SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 

syniad  fyddai  ganddo  am  dano.  Ryw  dro,  teim-  | 
lai  dau  frawd  yn  yr  eglwys  nad  oeddent  yn  cael  i 
digon  o sylw  ganddo,  am  nad  oedd  yn  galw  ar-  ] 
nynt  i ddechren  neu  i ddiweddu  mewn  cyfarfodydd  ' 
gweddi,  a gwnaethant  godi  gwrthwynebiad  yn  ei 
erbyn  yn  yr  eglwys,  ac  aeth  y mater  i’r  Cyfarfod 
Dosbarth,  ac  anfonwyd  y Parch.  Robert  Williams 
ac  un  arall  yn  awdurdod  y cyfarfod  i benderfynu 
yr  achos,  a daethant  i’r  penderfyniad  nad  oedd 
un  o’r  ddau  wnaeth  yr  achwyniad  i gael  eu 
galw  i weddio  yn  yr  eglwys  am  flwyddyn,  a char- 
iwyd  allan  y penderfyniad  i’r  llythyren,  Yr 
oedd  y cerydd  yn  un  o’r  rhai  rhyfeddaf  y clywyd 
son  am  dano  erioed ; ond  ymddengys  fod  Mr. 
Wynne  yn  sefyll  mor  uchel  yn  syuiad  y dynion 
blaenaf,  fel  nad  oedd  o un  dyben  i neb  godi  yn  ei 
erbyn,  a rhaid  cydnabod  er  pobpeth  fod  David 
Wynne  yn  dwyn  mawr  sel  dros  achos  crefydd,  ac 
y mae  genym  barch  i’w  goffadwriaeth.  ” 

Thomas  Alban. — Bu  Mr.  Alban  yn  swyddog  yn 
Moriah  cyn  dyfod  i Centreville,  a bu  am  flyn- 
yddoedd  meithion  yn  swyddog  yn  Centreville. 
Fel  hyn  yr  ysgrifena  y Parch.  Robert  Williams 
am  dano:  “Fel  diacon,  bu  yn  yr  eglwys  yn  ffydd- 
lon  a chynorthwyol  i’r  achos  hyd  eithaf  ei  allu — 
gochelgar  rhag  dolurio  teimladau  praidd  gwein- 
iaid  yr  Arglwydd  lesu,  pwyllog  a chyfiawn  yn 
ngweinyddiad  dysgyblaeth,  ac  yn  foneddigaidd 


MR.  A MRS.  THOMAS  ALBAN, 

Hen  sefydlwyr  yn  Centreville,  Ohio. 


EGLWYS  CENTREVILLE. 


49 


pan  y croesid  ei  farn  mewn  ponderfyniadau  eg- 
Iwysig,  Fel  aelod  y cvvrdd  dosbarth,  yr  ydoedd 
yn  un  o brif  ddynion  y cyfarfod,  yn  bleidiwr 
gvvresog  i ddwyn  yr  achos  yn  mlaen  yn  ol  eg- 
Iwyddorion  a rheolau  y Trefnyddion  Calfinaidd. 
Yr  oedd  yn  haelionusa  lletygar.  Bu  pregethwyr 
yn  aros  llawer  yn  ei  dy  wrth  fyned  a dychwelyd 
o’u  cyhoeddiad.  Yr  oedd  yn  frenin  yn  ei  deulu, 
ac  yn  cario  gryn  awdurdod  yn  yr  eglwys,  Bu 
farw  Mai  20,  1864. 

John  Jenkins.  — Yr  oedd  y gwr  hwn  yn 
Ifeddianol  ar  wybodaeth  ysgrythyrol  eang  a dwfn, 
ac  yn  esboniwr  rhagorol,  yn  gymaint  felly  fel  yr 
I ydoedd  wedi  cael  y teitl  anrhydeddus  o D.  D. 
gan  ei  gydnabod  yn  y sefydliad  lie  yr  oedd  yn 
byw.  Pan  yn  dadleu  ar  unrhyw  bwnc  llefarai 
lawer  ar  ddamegion.  Bu  yn  llafurus  a defnydd- 
iol  yn  yr  ysgol  Sabbothol  a’r  eglwys.  Yr  oedd 
yn  benderfynol  hyd  at  fod  yn  ystyfnig. 

I James  Lloyd  oedd  frawd  ffyddlon  a haelfrydig. 

I Daniel  Richards  oedd  wr  Hawn  bywyd  a gweith- 
garwch,  ynsiaradwr  llithrig,  boneddigaidd  ei  ym- 
ddangosiad.  ac  o rodiad  gweddus. 

Mae  yr  eglwys  yn  Centreville  wedi  bod  yn  fwy 
ffodus  o’r  dechreu  na  llawer  o eglwysi  y sefydliad, 
gan  fod  un  neu  ychwaneg  o weinidogion  yn  ael- 
odau  o honi  yn  rnhob  cyfnod  o’i  hanes.  Yma  y 
dechreuodd  Richard  Davis  bregethu,  ac  y bu  Da- 


50  SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 

vid  Rosser  yn  llafurio  am  flynyddau.  Yma  y de- 
chreuodd  y Parch.  E.  S,  Jones  ar  ei  weinidog- 
aeth,  ac  y bn  yn  llafurio  am  yn  agos  i haner  can- 
rif,  sef  hyd  y dydd  heddyw.  Treuliodd  B.  F- 
Thomas  hefyd  ei  oes  bregethwrol  yn  yr  eglwys 
hon;  ac  y mae  y brawd  J.  M.  Jones  yn  aelod  o 
honi  er  ys  blynyddau  yn  awr.  Yn  fynych  gwelid 
dan  neu  dri  o weinidogion  yn  bresenol  yn  y seiat. 
Mae  yr  eglwys  yn  dal  ei  thir  yn  bur  dda  er  ys 
pymtheg  mlynedd.  Naw  o deuluoedd  oeddynt 
yn  1838.  Rhifent  98  o aelodau  yn  1879,  7^ 

1894  rhifent  86  ; ac  y mae  eu  cyfraniadau  at  y wein- 
idogaeth  yn  fwyyn  awr,  yn  ol  cyfartaledd  yr  aelod- 
au, nag  yn  1878.  Mae  hyn  yn  argoel  da,  ag  ystyried 
caledi  yr  amseroedd.  Ceir  canu  da  yn  yr  addol- 
iad,  ac  ysgol  Sabbothol  fywiog.  Yrhyn  sydd  yn 
anffafriol  gyda  golwg  ar  ei  rhagolygon  ydyw, 
fod  llawer  o’r  ieuenctyd  yn  esgeuluso  dysgu  yr 
iaith  Gymraeg.  Mae  yn  y dref  Gymdeithas  Ym- 
drechol  Undebol. 

Wedi  ysgrifenu  yr  uchod,  derbyniais  y llythyr 
canlynol  oddiwrth  y Parch.  Evan  S.  Jones,  Cen* 
treville: 

“Yn  ol  fy  addewid,  yr  wyf  yn  anfon  gair  am 
yr  hen  wr  Mr.  Wynne,  a defnyddiaf  am  dano  yr 
un  j^madrodd  a arferai  efe  am  yr  hen  wr  Jacob,  ‘A 
Jacob  oedd  wr  disyml,  neu  unplyg;  felly  (ebai  yn- 
tau),  y dylem  ninau  fod,  ac  un  felly  yw  pob  gwir 


EGLWYS  CENTREVILLE. 


51 


iGristion;  nid  fel  y pysgodyn  hwnw,  y crocodile,  yn 
I Hawn  o blygiau.  Un  anferth  oedd  hwnw,  ond 
mwy  anferth  yw  y dyn  sydd  yn  debyg  iddo.’ 
Gwr  unplyg  oedd  Mr.  D.  Wynne,  nid  hawdd  ei 
droi  o’i  amcan.  Dywedai  ei  gydswyddog  Evan 
Jones  am  Wynne,  ‘Os  bydd  ef  wedi  sefydlu  ei 
feddwl  ar  beth,  cyn  y gellwch  ei  newid,  rhaid  i 
chwi  ei  yru  yn  ol  yn  wysg  ei  gefn,  onide  chwi 
fethwch.’  Dyn  Duw  oedd  yr  hen  frawd  Dafydd 
Wynne,  a delw  Crist  yn  amlwg  arno.  Ni  ewyll- 
ysiai  fod  yn  siaradwr  mawr,  ond  bob  amser  yr 
oedd  ei  ymadrodd  a’i  ymarweddiad  yn  cydgordio. 
Ffieiddiai  bob  llygredigaeth,  a daliai  ei  arf  yn  ei 
erbyn.  Cofiwyf  am  dano  iin  boreu  Sabboth  pan 
y daeth  at  y He  yr  oeddem  yn  addoli,  gwelai  ryw 
rai  yn  myned  yn  gyfiym  tua’r  creek,  a dau  o’r 
cyfryw  yn  rhedeg  ar  eu  hynt.  ‘Beth  sydd  i lawr 
(, tua’r  creek  ?’  meddai.  A meddai  rhyw  frawd 
wrtho,  ‘Bedyddio  sydd  gan  y Bedyddwyr. ’ ‘Oh,’ 

meddai  yntan,  ‘pwy  yw  y ddau  acw  sydd  yn  rhed- 
eg  ar  golli  eu  gwynt  ?’  ‘John  Price  ac  Eoen  y 
crydd,’  oedd  yr  ateb.  ‘Oh,’  meddai  yntau,  gan 
daro  ei  ffon  ar  y ddaear,  ‘dysgwylid  pethau  gwell 
oddiwrth  y ddau,  gan  eu  bod  o’r  un  eglwys  fech- 
an.’  Dydd  Mercher  ar  ol  hyn,  yr  oedd  cwrdd  eg- 
lwys i*w  gynal,  ac  efe,  yn  ol  ei  swydd  a’i  gy- 
mwysder,  oedd  yn  anog  acyn  cymell  i ymddyddan, 
a gofynai  a oedd  dim  ar  feddwl  neb  i’w  fynegu  ? 


52  SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 

ond  pawb  yn  fud.  Gan  hyny  dywedai,  ‘Eben  y 
crydd,  a oes  dim  a garai  chwi  ei  ddweyd  ?’  ‘Nac 
oes,  Mr.  Wynne.’  ‘Dywedwch  air  bethagawsoch 
chwi  a John  Price  i waered  tna’r  pyllau  dw’r  ?’ 
Ac  ar  hyn  dyma  Eben  yn  dechreu  pesychu;  yr 
oedd  pesychu  yn  diieddol  i Eben,  ond  pan  y gof- 
ynid  rhywbeth  iddo  nad  oedd  efe  am  ei  glywed, 
yr  oedd  yn  pesychu  ddeng  waith  mwy  nag  yr 
arferai;  felly  erbyn  hyn  yr  oedd  efe  yn  pes- 
ychu. ‘Ha!’  meddai  yr  hen  swyddog,  ‘ beth 
oedd  y rhedeg  cyflym  oedd  arnoch  chwi  a John 
Price  ? — rhedeg  fel  dau  filgi.  A oedd  carchar  dwfr 
arnoch  chwi  ?’  Ond  pesychu  oedd  Eben  fel  nad 
oedd  yn  clywed  ond  ychydig  a ddywedai  yr  hen 
swyddog;  ond  bu  yr  oedfa  hono  ar  feddwl  Eben 
yn  hir,  a dywedai,  ‘ fod  yr  hen  dad  yn  euro  yn 
bur  galed.  ’ Nid  oedd  John  Price  yn  yr  oedfa  hon, 
a gofynai  un  o’r  brodyr  iddo,  y Sabboth  canlynol, 

‘ Pa  le  y buost  ti  ddiwrnod  y seiat  ?’  Atebai  John 
‘ Yr  wyf  yn  meddwl  y dylaswn  fod  yno,  ond  ar  fy 
ngair,  yr  oedd  arnaf  ormod  ofn  yr  hen  ddyn 
Wynne,  o herwydd  ei  fod  mor  strict.'  Siaradai 
Mr.  Wynne  yn  rymus  ac  yn  effeithiol. 

Eto,  yn  mhellach,  gair  byr  am  ei  gyd-swyddog, 
Mr.  Evan  Jones  (teiliwr). 

Gwr  dirodres  iawn  oedd  yntau,  ac  yn  Hawn  o’r 
hyn  a alwn  ni  yn  wit ; ni  welais  nemawr  yn  fwy 
felly.  Cofiwyf  am  dano  lawer  pryd  yn  y society. 


MR.  THOMAS  EVANS, 

Centreville. 


EGLWYS  CENTREVILLE. 


53 


pan  y byddai  y gyrndeithas  fechan  wedi  myned  i 
agwedd  farwaidd;  deuai  yntau  a gair  mor  ddifyr 
fel  y bywiocai  pawb.  Un  waith  yn  yr  ysgol  Sul, 

‘ Hwn  a hwn  i ddiweddu  yr  ysgol,’  meddai  yr  ar- 
olygwr;  codai  hwnw  a rhoddai  hymn  allan  i’w 
chanu,  yr  hon  ydoedd : 

‘ Galaru’r  wyf  mewn  dyffryn  du, 

Wrth  deithio  i dy  fy  nhad,’  &c. 

Ar  hyn  codai  arweinydd  y gan,  sef  Edward 
Thoraas,  a gofynai  iddo  roddi  hymn  arall  allan. 
Yn  y fan  cododd  yr  hen  swyddog  Evan  Jones,  a 
gwen  ar  ei  wyneb,  ‘ Beth  sydd  genych  chwi,  Ed- 
ward Thomas,  yn  erbyn  yr  hen  hymn  ?’  ‘ Oh,’ 

meddai  Edward  Thomas,  ‘ y mae  corff  y Method- 
istiaid  wedi  ei  gwrthod.  ’ ‘ Wei,  dear  ’ meddai 

yr  hen  wr  tal,  Evan  Jones,  ‘ni  chlywais  erioed 
am  un  corff  yn  ei  gwrthod  ond  corff  Edward 
Thomas.’  A chanwyd  yr  hymn  gyda  bias.” 

Thomas  Evans. — Yr  oedd  y gwr  parchus  hwn 
yn  enedigol  o Sir  Aberteifi.  Daeth  i’r  wlad  hon 
yn  1834.  Mewn  rhai  blynyddoedd  ar  ol  ei  ddy- 
fodiad  sefydlodd  yn  Centreville,  Ohio,  a bu  yn 
swyddog  yn  yr  eglwys  yno  am  yn  agos  i 30  mlyn- 
edd.  Yr  oedd  llawer  o hynodion  yn  perthyn  i Mr. 
Evans,  fel  dyn  ac  fel  Cristion.  Darlunia  yr  Anrh. 
T.  LI.  Hughes  ef  felaganlyn:  “ Person  pryd- 
ferth  a thywysogaidd,  wedi  ei  goethi  yn  dda,  a 
chanddo  gymaint  o synwyr  cyffredin  ag  a fuasai 


54  SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 

• 

yn  gwneyd  y tro  i dri  neu  bedwar  o ddynion  cyff- 
redin.”  Mae  dynion  felly  yn  werthfawr,  ondprin. 
Mae  darlimiad  a rydd  y Parch.  R.  H.  Evans  o 
hono  yn  bur  debyg:  “ Yr  oedd  Mr.  Evans  yn  gyn- 
llun  (model)  o ddyn.  Yr  oedd  o ran  ei  gorff  yn 
lied  dal,  teneu,  ac  o bryd  goleu;  o ymddygiad 
boneddigaidd,  a hynod  o siriol  a charedig.  Yr 
oedd  ynddo  y cymwysderau  i wneyd  blaenor ; yn 
ddyn  craff,  pwyllog,  dysgedig,  hunan-feddianol, 
cywir  ei  amcan,  ac  yn  Hawn  o synwyr  cyffredin. 
Bum  yn  yr  un  eglwys  ag  ef  yn  hir,  yn  byw  yn  ei 
ymyl  am  yn  agos  i dair  blynedd,  ac  yn  aros  dros  y 
nos  yn  ei  dy  lawer  gwaith,  a theimlo  yn  hollol 
gartrefol.  Nid  oedd  neb  y caem  fwy  o adeilad- 
aeth  a boddineb  yn  ei  gyfeillach.  Nid  oedd  dyn 
yn  y wlad  yn  fwy  o gy I aill  i bregethwyr,  ac  yn  fwy 
dros  iddynt  gael  chwareu  teg.  Yr  oedd  yn  un  o’r 
rhai  goreu  yn  y seiat,  ac  yn  wrandawr  heb  ei  ail, 
a theimlwn  fod  y He  yn  wag  pan  na  byddai  Thos. 
Evans  yn  y capel.  Yr  oedd  yn  sefyll  yn  uchel 
fel  dyn,  fel  Cristion,  fel  blaenor,  ac  fel  masnach- 
wr.  Yr  oedd  yn  sefyll  yn  y naill  gymeriad  heb 
iselu  ei  hun  mewn  cymeriad  arall,  ond  yn  gyson 
ag  ef  ei  hun  yn  mhob  peth.  Yr  oedd  yn  Hawn 
mor  grefyddol  yn  y teulu  ag  ydoedd  yn  y capel. 
Byddai  ganddo  addoliad  teuluaidd  ddwywaith  yn 
y dydd,  a byddai  ar  adegau  yn  cloi  ei  store  ar  am- 
ser  addoliad  boreuol,  er  mwyn  cael  Honydd  i add- 


EGLWYS  BETHEL. 


55 


oH;  ac  ni  byddai  yn  colli  ei  gwsmeriaid  trwy 
hyny.  Ni  byddai  yn  gwerthu  mor  rhad  a rhai, 
'lond  nid  oedd  neb  yn  iimeu  ei  onestrwydd;  agellid 
; anfon  plentyn  ato  i'brynu,  a chymeryd  ei  air  am 
bob  peth.  Yr  oedd  bob  amser  yn  llawen,  ac  yn 
hoff  o joke  ddiniwed.  Cafodd  eglwys  Centreville 
a Dosbarth  Gallia  a Jackson  golled  wirioneddol 
pan  bu  Mr.  Evans  farw.”  Bu  yn  ysgrifenydd  y 
Cyfarfod  Dosbarth  am  ddeng  mlynedd.  Fel  mas- 
nachwr,  yr  oedd  yn  llwyddianus,  a gadawodd  law- 
er  o feddianau  i’w  deulu  ar  ei  ol.  Rhoddodd  add- 
ysg  dda  i’w  blant ; graddiodd  un  o’i  feibion,  sef 
John  H.,  yn  Yale  College;  ar  ol  gorpben  ei  add- 
ysg  aeth  allan  yn  gadben  yn  y fyddin.  Wedi  dy- 
chwelyd  o’r  rhyfel  etholwyd  ef  am  bump  neu 
chwech  tymor  yn  olynol  yn  County  Auditor.  Ar 
ol  hyny  etholwyd  ef  i Senedd  y Dalaeth.  Gad- 
awodd Mr.  Thomas  Evans  yn  ei  ewyllys  $100.00  i 
ail-drefnu  addoldy  y lie,  a $500.00  at  y Gymdeith- 
as  Feiblaidd.  Daeth  i’r  byd,  gwnaeth  lawer  o 
ddaioni  ynddo,  a gadawodd  ef  wedi  gwneuthur 
diwrnod  anrhydeddus  o waith.  Heddwch  i’w 
Iwch. 


EGLWYS  BETHEL. 

Cychwynwyd  ysgol  Sabbothol  yn  ardal  Bethel 
yn  1839,  dan  arolygiaeth  John  Herbert.  Rhif  yr 
ysgol  oedd  45.  Buwyd  yn  cadw  yr  ysgol  ar  gylch, 


56  SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 

o dy  i dy,  am  oddeutu  dwy  flynedd  a haner,  ac  yn 
yr  amser  hyny  yr  oedd  pregethu  ar  gylch  yr  un 
modd,  a’r  teulu  lie  byddai  3’  bregeth  oedd  yn 
talu  am  dani.  Haner  dolar  oedd  y swm  gofynol. 
Corfforw3"d  eglwys  yn  Bethel  yn  1841.  Rees  Ed- 
wards, yrhwnoedd  ddiacon  yn  Llangeitho,  D.  C., 
gymeradwywyd  i fod  yn  flaenor.  Clywsom  yr 
hen  bobl  yn  dweyd  ei  fod  yn  ddyn  a swyddog 
rhagorol.  Yr  haf  dylynol  dewiswyd  Evan  Da- 
vies yn  flaenor.  Yn  Mehefin,  1845,  bu  Rees  Ed- 
vrards  farw,  a dewiswyd  Evan  Griffiths  i’r  swydd. 
Rhif  yr  eglw3"s  pan  3^’i  corfforwyd  oedd  16,  sef  y 
personau  canlynol:  Rees  Edwards,  Letitia  Ed- 
wards, Evan  Davies,  Ann  Davies,  John  Herbert; 
Mar}^  Evans,  Martha  Evans,  Elizabeth  Griffiths, 
Sarah  Thomas,  Isaac  Jones,  Elizabeth  Jones,  Ann 
Griffiths,  Evan  Edwards,  Margaret  Edwards, 
Henry  Howells  a Frances  Howells.  Yr  oedd  yn 
Bethel  ar  y cyntaf,  fel  yn  bresenol,  amryw  o wTan- 
dawyr  heb  fod  yn  aelodau,  yn  ddynion  cyfrifol. 

Swyddogion  yr  eglwys  o’r  dechreu,  heblaw  y 
rhai  a enwyd  uchod,  oeddynt:  Evan  Jones,  Dan- 
gers, Isaac  Jones,  John  H.  Jones,  John  N.  Jones, 
Edward  Edwards,  Richard  Evans,  Evan  N.  Jones, 
Daniel  Davies,  ac  Edward  J.  Jones.  Y tri  olaf 
ydynt  y swyddogion  presenol.  Carem  roddi  dar- 
luniad  o’r  holl  ddiaconiaid  fu  yn  gwasanaethu  yv 
eglwys  o’r  dechreu,  ond  methasom  gael  neb  i 


MR.  ISAAC  JONES, 

Bethel. 


EGLWYS  BETHEL.  57 

ivvneyd  hyny,  ac  nid  3^dvvyf  yn  ddigon  cydnabydd- 
us  a’u  banes  i wneyd  hyny  fy  bun. 

Y rhai  fu  yn  gwasanaetbn  yn  y swyd^d  hwyaf, 
ac  wedi  gadael  mwyaf  o’u  delw  ar  yr  eglwysoedd- 
ent  Isaac  T.  Jones  a John  H.  Jones.  Dewiswyd 
y blaenaf  yn  flaenor  yn  Pittsburg*  tua  y flwyddyn 
1842  ; daeth  i’r  sefydliad  hwn  yn  mhen  ychydig  o 
flynyddau,  a dewiswyd  ef  yn  swyddog  yn  Bethel, 
“ heb  neb  yn  t^mu’n  groes,  ” ond  ef  ei  hun.  Yr 
oedd  Mr.  Jones  yn  gymeriad  dipyn  yn  hynod.  Yr 
oedd  yn  ddyn  penderfynol,  unplyg,  cywir,  dirod- 
res  a difrifol.  Yr  oedd  wedi  ei  greu  i lywodraethu. 
iMedrai  gadw  llywodraeth  ar  ei  deulu  yn  hollol 
Irldidrafferth.  Yr  oedd  ar  ei  blant  ei  ofn  pan  yn 
ihaner  cant  oed.  Ni  fyddai  byth  yn  cosbi  na 
jiwrdio  llawer.  Byddai  ei  edrychiad  yn  ddigon  i 
jdcrhau  ufudd-dod  ac  i greu  ofn.  Beiir  rhieni  yn 
Jynych,  yn  enwedig  y tad,  am  beidio  cadw  llyw- 
Ddraeth  ar  ei  blant,  ond  efallai  fod  y C3^fryw  rieni 
ym  yrndrechu  ddeg  mwy  i gadw  llywodraeth  ar  y 
teulu  nac  eraill  sydd  yn  gallu  gwneyd.  Mae  y 
*gallu  i lywodraethu  gwraig  a phlant  yn  dalent 
paturiol  arbenig.  Yr  hwn  na  fedd  y dalent  hon, 
paiff  ei  feio  trwy  ei  oes  am  beidio  gwneyd  yr  hyn 
jia  alio  wneyd.  Bum  3m  ceisio  dyfalu  lawer  gwaith 
3eth  oedd  elfenau  y gallu  hwn  feddai  Mr.  Jones  i 
lywodraethu  ei  deulu  a’r  eglwys.  Canfyddem  dair 
dfen  arbenig  yn  ei  gymeriad  oedd  yn  cyfrif  am  ei 
4 


58  SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 

awdurdod  a’i  ddylanwad,  sef  penderfynolrwydd^ 
anplygrwydd  a chydwybodolrwydd.  Mae  dylan- 
wad  gorchfygol  gan  ewyllys  gref.  Unplygrwydd 
yn  deffro  edmygedd,  a chydwybodolrwydd  yn  creu 
arswyd  ar  weithredwyr  anwiredd.  Dywed  Dr. 
Joseph  Cooke  fod  gwynebpryd  dyn  cydwybodol 
yn  gwisgo  math  o urddas  ag  sydd  yn  deffro  parch 
ac  yn  cynyrchu  ofn  ar  ddynion.  Er  cydnabod  yr 
elfenau  uchod,  eto  yr  oedd  ynddo  rywbeth  arall 
na  fedrwn  ei  esbonio.  Erioed  ni  welsom  flaenor- 
iaid  yn  carlo  cymaint  o awdurdod  ar  eglwys  a’r 
brodyr  Isaac  T.  Jones  a John  H.  Jones.  Anaml 
y beiddiai  neb  byth  ddweyd  gair  yn  eu  herbyn. 
Bu  farw  yn  hen  a chyflawn  o ddyddiau,  Mehefin 
17,  1894. 

John  H.  Jones. — Yr  oedd  y brawd  hwn  yn 
meddu  i raddau  ar  yrun  elfenau  ag  Isaac  T.  Jones^ 
eto  yn  dra  gwahanol.  Rhagorai  mewn  treidd- 
garwch  meddwl  ac  eangder  gwybodaeth.  Byddai 
yn  feirniad  craffus,  yn  fwy  tueddol  i feirniadu  na 
chymeryd  y blaen  ei  hun  mewn  siarad.  Meddai 
ar  farn  dda,  yn  ddarllenwr  craffus,  ac  o chwaeth 
lenyddol.  Pe  cawsai  addysg  uchelradd  yn  ieuanc, 
ac  iddo  ddylyn  gogwydd  ei  feddwl  gwnai  lenor  ac 
ieithegwr  {^philologist)  rhagorol.  Yr  oedd  ef  a 
Mr.  Isaac  T.  Jones  o duedd  ceidwadol,  yn  hael- 
ionus  eu  cyfraniadau,  ac  yn  hynod  Iwyddianus  i 
gael  pobl  eraill  i gyfranu.  Fel  prawf  a ffrwyth 


MR.  JOHN  H.  JONES, 

Bethel. 


EGLWYS  BETHEL. 


59 


eu  hesiampl  a’u  talent  fel  casglyddion,  mae  eg- 
Iwys  Bethel  heddyw  ar  y blaen  i holl  eglvvysi  y 
sefydliad  yn  ea  cyfraniadau  at  y weinidogaeth,  ag 
ystyried  eu  gallu.  Yr  oedd  Mr.  Jones  yn  frenin, 
proffvvyd  ac  offeiriad  yn  eu  deulu,  a magodd  feib- 
ion  ag  y gallasai  unrhyw  dad  fod  yn  falch  o hon- 
ynt.  Mae  tri  o honynt  yn  flaenoriaid  yn  bresenol 
yn  eglwysi  y sefydliad.  Yr  oedd  ei  dad  yn  flaenor 
o’i  flaen,  ac  etholwyd  John  H.  Jones  yn  1857;  bu 
yn  gwasanaethu  hyd  ei  angau,  yr  hyn  a gymerodd 
le  yn  1892. 

John  N.  Jones. — Etholwyd  y brawd  hwn  yn 
swyddog  yn  Bethel,  a gwasanaethodd  yn  ei  swydd 
yn  gymeradwy  hyd  ei  farwolaeth.  Ni  fedrwn 
roddi  darluniad  o hono, 

Edward  Edwards  a ddewiswyd  mewn  cyfnod 
diweddarach.  Yr  oedd  mewn  gwth  o oedran  pan 
aeth  i’r  swydd.  Ni  feddai  alluoedd  dysglaer  fel 
rhai,  ond  bu  yn  ffyddlon  i wneyd  ei  oreu,  ac  fe’i 
perchid  gan  y frawdoliaeth. 

Richard  Evans. — Bu  y brawd  hwn  yn  gwasan- 
aethu yn  y swydd  o ddiacon  am  tua  deg  mlynedd. 
Yr  oedd  yn  weithiwr  difefl,  yn  athraw  bywiog  a 
llafurus  iawn  yn  yr  ysgol  Sul.  “ Pa  beth  bynag 
ymaflai  ei  law  ynddo  i’w  wneuthur,  gwnai  a’i  holl 
egni,”  Yr  oedd  yn  hynod  o haelionus,  y mwyaf 
felly,  efallai,  yn  yr  holl  sefydliad,  yn  ol  ei  allu. 

Mae  yr  eglwys  yn  bresenol  mewn  gwedd  lewyrch- 


6o 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


US,  er  ei  bod  wedi  lleihau  yn  fawr  mewn  rhif  o’r 
hyn  a fu.  Rhif  yr  eglwys  yn  y cychwyn  oedd  i6. 
Yn  1864,  90;  yn  1873,  15 1;  yn  bresenol,  53.  Ei 
chyfraniadau  at  y weinidogaeth  yn  1864,  $210;  yn 
1868,  $255;  yn  bresenol  $263.50.  Y cyfraniadau 
at  y weinidogaeth  yn  fwy  yn  ol  rhif  nac  yn  y cyf- 
nod  goreu  yn  ei  hanes.  Mae  yr  ysgol  Sabbothol 
yn  fywiog  agweithgar,  ac  ymae  ganddynt  “Gym- 
deithas  Ymdrechol  y Bobl  leuanc  ” flodeuog. 


EGLWYS  SARDIS. 

Mawrth  22,  1842,  cychwynwyd  ysgol  Sabbothol 
yn  nhy  Mr.  William  Griffiths,  ychydig  dros  haner 
milltir  o’r  lie  y saif  capel  Sardis  yn  awr.  Mae 
merch  Mr.  Griffiths,  yr  hon  oedd  yn  faban  y pryd 
hwnw,  yn  fyw  ac  yn  aelod  o eglwys  Sardis  yn 
awr.  Buwyd  yn  cynal  ysgol  Sul  hefyd  yn  nhy 
John  Owens.  Yr  haf  dylynol  adeiladwyd  ty  log 
bychan  i gadw  ysgol  Sabbothol  ynddo.  Ar  y 
4ydd  o lonawr,  1843,  cynaliwyd  cyfarfod  dau  fisol 
yr  ysgolion  Sabbothol  yn  Sardis  am  y tro  cyntaf. 
Eel  hyn  y rhoddai  y brawd  D.  G.  Williams  hanes 
y cyfarfod:  “ Cwrdd  athrawon  am  wyth  yn  y 
boreu.  (A  hyny  yn  lonawr,  cofier. ) Am  ddeg, 
dechreuwyd  trwy  .adrodd  y chweched  benod  o 
lyfr  Ezra,  canu  mawl  a gweddio.  Holwyd  yr 
ysgol  allan  o’r  Athrawydd,  chweched  benod,  gan 


EGLWYS  SARDIS. 


6l 

y Parch.  R.  Williams,  gyda  golwg  ar  agoriad  y 
ty — bwthyn  bychan  tua  i6xi6  tr. — a phregethodd 
Mr.  Richard  Davies,  Centreville,  oddiar  Matthew- 
16:26.  Hon  oedd  y bregeth  gyntaf  yn  Sardis. 
Rhif  yr  ysgol  y pryd  hynyoedd:  Arolygwr,  i,  ys- 
grifenydd,  i,  athrawon,  4,  ysgolorion,  25.  O’r 
pryd  hwnw  allan,  cynaliwyd  cwrdd  gweddi  ar  y 
Sabboth.  Deuai  blaenoriaid  Moriah  a Centreville 
atynt  yn  awr  ac  eilwaith  i gynal  seiat,  sef  Edward 
Morris,  Alban  Alban,  T.  E.  Evans,  a David 
Wynne;  dynion  o dalent  arbenig. 

Yn  mis  Mehefin,  1843,  sefydlwyd  eglwys  yn 
Sardis;  y personal!  fuont  yn  ei  chortfori  oeddynt  y 
Parch.  R.  Williams,  Moriah,  a Mri.  David  Wynne, 
Centreville,  a William  Evans,  Moriah.  Nifer  y 
cyflawn  aelodau  oedd  13.  Enwan  y penau  teulu- 
oedd  oedd,  George  D.  Williams,  a’i  feibion,  David, 
William,  George  a Benjamin;  William  Griffith? 

’ John  R.  Evans,  Evan  D.  Jones,  a Thomas  Jones, 
(“  Yr  Ynys”).  Yn  lied  fuan  adoiladwyd  capel  mwy 
ei  faint  na'r  cyntaf,  ac  yn  mhen  rhai  blynyddau 
wedi  hyny,  adeiladwyd  ty  trawstiaii  naddedig 
t {Jiewed  logs),  yr  hwn  a ystyrid  yn  dy  hardd  ar  yr 
adeg  hyny.  Yn  1868,  adeiladwyd  y capel  presenol, 

I sef  capel  ffram  hardd,  30x36  tr.  Y swyddogion 
’ cyntaf  oeddent  William  Griffiths,  cefnder  y Parch. 
R.  Williams  a David  G.  Williams.  Rhoddwyd  yr 
enw  Sardis  gan  Mr.  David  Wynne,  yn  herwydd 


62 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


mai  ychydig  enwau  oedd  yno.  Yn  mhen  blwydd- 
yn  rhifent  17.  Tua’r  flwyddyn  1847,  daeth  am- 
ryw  o deuluoedd  o Gymru  a lleoedd  eraill,  ac  a 
fwriasant  eu  coelbren  yn  eu  plith.  Tua’r  adeg 
yma,  dygwyddodd  peth  pur  gyffrous:  Un  boreu 
Sabboth,  pan  oedd  y Parch.  J.  W.  Evans  yn  preg-  i 
ethu,  daeth  rhyw  ddau  ddyhiryn  haner  meddw  i 
mewn,  colliers  o alwedigaeth,  ac  a eisteddasant  yn 
ymyl  y drws,  a chan  fod  y Gymraeg  yn  disgyn.yn 
bur  hynod  ar  eu  clustiau,  maent  yn  fuan  yn  dangos 
cryn  afionyddwch ; yn  dechreu  dynwared  y preg- 
ethwr,  rhyw  haner  neidio  a gwaeddi,  Amen.  Caf- 
wyd  ganddynt  lonyddu  ychydig  nes  gorphen  yr  | 
oedfa.  Ar  ddiwedd  yr  oedfa,  bu  agos  i un  o honynt 
frathu  Mr.  J.  R.  Evans  a chyllell,  am  orchymyn 
iddo  ymadael.  Gwnaeth  y gwrol  George  D. 
Williams  eu  ceryddu  yn  llym.  Ymadawsant  I 
gyda  gwen  wawdus,  a phan  tua  haner  can  Hath 
o ddrws  y capel,  cymerodd  un  o honynt  afael  yn 
y rhychddryll  oedd  ganddo  wedi  ei  guddio  yn  I 
ymyl  yr  ystabl,  a gollyngodd  ergyd  tua  drws  y | 
capel,  y bwled  yn  chwibanu  heibio  i ben  un  o’r  | 
gwragedd.  Dranoeth  aeth  yr  hen  wr  Williams  a | 
John  R.  Evans  i sicrhau  warrant  i’w  dwyn  ger 
bron  y llys  gwladol,  ond  llwyddasant  i ddianc  fel  1 
na  welwyd  byth  o honynt  mwy.  Tua’r  flwyddyn'  ‘ 
1848,  dewiswyd  yn  ddiacon  Mr,  David  D.  Lewis, 
hen  frawd  cywir  ei  egwyddorion,  uniawn  ei  rod- 


MR.  JOHN  R.  EVANS, 

Sardis. 

(Tad  y Parchn.  R.  H.  Evans  a W.  R.  Evans). 


LGLWYS  SARDIS, 


63 


iad,  hyddysg  yn  yr  Ysgrythyr  Lan,  a chryf  yn  yr 
athrawiaethau.  Bu  yn  gwasanaethn  yn  llafurus 
yn  ei  swydd  hyd  ei  farwolaeth,  yr  hyn  a gyrnerodd 
le  yn  1856.  Yn  y flwyddyn  1855,  dechreuodd  y 
Parch.  R.  H.  Evans  bregethu.  Yr  oedd  yn  ddyn 
ieuanc  yr  adeg  hono,  yn  Hawn  yni  a than  crefydd- 
ol.  Bu,  meddai  D.  G.  Williams,  yn  llawer  o 
gynorthwy  i’r  eglwys  hyd  ei  ymadawiad  i Colum- 
bus, O.,  yn  i860.  Yma,  yn  Sardis,  y cyfranogodd 
o Swper  yr  Arglwydd  gyntaf;  yr  offrymodd  y 
weddi  gyntaf  yn  gyhoeddus,  y traddododd  y 
bregeth  gyntaf.  Ar  gyfrif  hyn,  yn  nghyd  a’r 
profiadau  crefyddol  dedwydd  a fwynhaodd  yn  y 
cyfnod  hwn  o’i  fywyd,  mae  y ddaear  lie  y safai  yr 
hen  dy  logs  yn  llanerch  gysegredig  yn  ei  galon 
hyd  heddyw.  Medi  19,  1859,  gwnaed  Thomas  A. 
Alban  yn  flaenor  yn  Sardis.  Bu  yn  gwasanaethn 
yn  y swydd  hyd  ei  symudiad  i Venedocia,  Van 
Wert  Co.,  tua’r  flwyddyn  1866.  Yr  oedd  y brawd 
hwn  yn  ddyn  ieuanc  y pryd  hwn,  yn  Hawn  yni  ac 
ysbryd  gweithio.  Yr  oedd  yn  hynod  o hael  yn  ei 
gyfraniadau  at  bob  achos  da;  yn  llafurus  iawn  am 
wybodaeth,  yn  siaradwr  cryf,  o duedd  feddyliol 
ymchwilgar,  o chwaeth  athronol,  ac  yn  hynod  hoff 
o ymgodymu  a phynciau  dyrys.  Cofus  genym  ar 
un  adeg  fod  Butler’s  Analogy  yn  aflonyddu  ei  fen- 
ydd;  ar  ol  hyny,  The  Testimony  of  the  Rocks,’’ 
Hugh  Miller;  brydiau  eraill  ymboenai  i geisio 


64  SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 

dadrys  a gwyntyllu  rhy w erthyglau  tywyll  ac  an- 
hawdd  eu  deall  a ymddangosai  yn  y Traethodydd, 
&c.  Yr  oedd  5m  athraw  rhagorol  yn  yr  j^sgol 
Sabbothol,  ac  yn  boblogaidd  yn  mhlith  yr  ieuenc- 
tyd.  Yn  y flwyddyn  1863  etholwyd  yn  ddiacon 
John  P.  Jones.  Yr  oedd  hwn  yn  gymeriad 
gwreiddiol  a hynod.  Arafwch  a phwyll  a’i  nod- 
weddai  yn  yr  hyn  oil  a wnai.  Erioed  ni  welais 
ddyn  yn  bwyta  ac  yfed  mor  araf.  Ond  er  ei  fod 
yn  araf  yn  ei  boll  symudiadau,  yr  oedd  yn  ddiwyd. 
Nid  oedd  byth  yn  gwylltio  a brysio  fel  pe  am  fyned 
trwy  y byd  yn  fuan.  Cymerai  amser  i fyw,  a 
chafodd  mewn  canlyniad  fwynhau  iechyd  da  a hir 
ddyddiau — “Pa  beth  bynag  a hauo  dyn,  hyny 
hefyd  a fed  efe.”  Yr  oedd  yn  efrydydd  dior- 
phwys  o’r  Ysgrythyr.  Yr  oedd  ei  gof  mor  dda  ; 
fel  y gallasai  ddweyd  bron-yn  ddiffael,  pale  bynag  , 
yr  oedd  nnrhyw  adnod  yn  y Beibl  pan  y gofynid  ■ 
iddo.  Yr  oedd  wedi  darllen  yr  un  Beibl  trwy  e^ 
oes,  a chofio  lleoldeb  yr  adnod  ar  y tudalen.  Ni 
welsom  ei  gyffelyb  erioed  yn  hyn.  Yr  oedd  wedi 
ymgydnabyddu  rhyw  gymaint  ar  yr  iaith  Roeg, 
ac  felly  yn  ami  y treuliai  oriau  o’r  nosweithiau  hir- 
ion  yn  y ganaf,  gyda’i  Greek  Lexicon  yn  ceisio  ob 
rhain  yr  Ysgrythyr  yn  yr  iaith  wreiddiol.  Byddai  , 
hefyd  yn  gyson  a dyfal  yn  darllen  yr  esboniad 
mawr  oedd  ganddo — nid  ydys  yn  coho  ei  enw  yn 
awr.  Yr  oedd  yn  anhawdd  mewn  canlyniad  taro  ; 


EGLWYS  SARDIS. 


65 

|ar  adnod  na  byddai  yn  cofio  esboniad  arni.  Rhestr- 
^id  ef  yn  y dosbarth  blaenaf  yn  y sefydliad  fel  ys- 
golor  Beiblaidd.  Byddai  yn  mwngial  canu  yn 
wastad  gyda’r  gynulleidfa,  ond  beb  yr  un  don  yn 
y byd.  Ni  fyddai  yn  aflonyddu  neb  er  byny,  gan 
na  fyddai  i’w  glywed  ond  pan  y byddai  y canwyr 
yn  Gael  eu  gwynt.  Yr  oedd  yn  dduwiolfrydig  ei 
ysbryd,  diargyhoedd  a diniwed  ei  gymeriad. 

Griffith  Parry. — Yn  y flwyddyn  1866,  dewiswyd 
Parry  yn  flaenor.  Dyn  cymwys  i’r  swydd  a gair 
da  iddo  gan  bawb  a chan  y gwirionedd  ei  hun. 
Nid  oedd  3mddo  arbenigion  (^peculiarities)  neilldn- 
ol.  Yr  oedd  yn  ddoniol  a gafaelgar  iawn  ar  weddi ; 
,yn  siaradwr  llithrig;  yn  esboniwr  goleu  a chryno; 
yn  athraw  rhagorol  yn  yr  ysgol  Sabbothol;  yn 
weithiwr  ff^^ddion  a difefl ; yn  d^^ner  a llednais  ei 
deimladau,  ac  yn  ofalus  rhag  dolnrio  teimladau 
eraill.  Bu  farw  yn  lonawr,  1884.  Yr  oedd  yn 
rbyw  yn  ymyl  y capel,  ac  fell}^  yn  gyfleus  i fod  yn 
y cyfarfodydd  y nos  yn  ogystal  a’r  dydd.  Cafodd 
yr  eglwys  golled  fawr  ar  ei  ol. 

^ William  Griffiths. — Dyn  hynod  ydoedd  Griffiths. 
Cynysgaeddwyd  ef  fel  ei  gefnder  a llawer  iawn  o 
athrylith  naturiol,  ond  heb  lawer  o ddiwylliant, 
Brodor  o Sir  Fon  ydoedd,  ac  yr  oedd  ei  iaith  i 
fechg^m  wedi  dysgu  iaith  y De  yn  ddigrifol  iawn. 
Pan  y gofynid  iddo  sut  yr  oedd  o ran  ei  iechyd,  ei 
ateb  fyddai  yn  wastad,  “ Symol,  symol.”  Pan  y 


66 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


g-ofynid  iddo  a allai  esbonio  rhyw  adnod,  ei  ateb 
fyddai,  “ Gwnaf  mewn  mynyd.”  Dechreuai  ei 
hesbonio  heb  fynyd  o ragfeddwl.  Weithiau  bydd- 
ai  yn  hynod  o hapus  a’i  esboniad  pen  bys,  brydiau 
eraill  dygwyddai  gymeryd  cyfeiriad  chwith.  Yr 
oedd  ysgol  Sul  am  ddeg,  a’r  oedfa  am  ddaU) 
felly  byddai  tua  dwy  awr  rhwng  y gwasanaeth. 
Ar  yr  adeg  hon,  b3"ddai  y rhai  o duedd  at  ganu  yn 
aros  yn  y capel.  a'r  bobl  hynaf  a’r  ieuenctyd  o 
duedd  feddyliol  jn  myned  i'r  ty  capel.  Ar  ol 
gorphen  bwyta,  ac  weithiau  c^m  hyny,  gofynai 
rhyw  frawd  am  esboniad  ar  adnod.  Dechreuai 
Griffiths  ar  ei  union  i’w  dadgymalu.  Yna  dylynai 
dadl  frwd  yn  yr  hon  y cymerai  R.  R.  Jones, 
Thomas  A.  Alban,  John  R.  Evans,  D.  G.  Will- 
iams, John  P.  Jones  ac  eraill  ran.  Byddai  Grif- j 
hths,  cyn  gorphen  y ddadl,  yn  debyg  iawn  o fyned  | 
at  y Cyfamod  Gweithredoedd  a Chyfamod  Sinai.  \ 
Dr.  John  Brown  oedd  ei  awdurdod  safonol.  Bu  ■ 
yn  ffyddlon  yn  ei  ddydd,  a bu  farw  mewn  oedran  j 
teg.  Yr  oedd  yn  ddefnyddiol  yn  holl  gylchoedd  \ 
crefydd. 

D.  G.  Williams. — Y brawd  hwn  a gydnabyddic  : 
trwy  yr  holl  gyfnod  a enwyd,fel  blaenor  o’r  blaenaf.  t 
Bu  yn  sefyll  fel  swyddog  yn  ffrynt  y golofn  air  i 
dros  ddeugain  mlynedd.  Yr  oedd  enw  David  G,  ' 
Williams  yn  adnabyddus  i bawb  trwy  yr  holl  sef  i 
ydliad,  a hyny  ar  gyfrif  hynodrwydd  ei  gymeriad  j 


EGLWYS  SARDIS. 


67 


oedd  yn  tin  o’r  dynion  mwyaf  blaenllaw  yn  y 
;^yfarfod  Dosbarth  yn  ystod  y maith  flynyddau  y 
bu  yn  swyddog.  Yr  oedd  yn  bvvyllog,  gonest  a 
j^i-ildio.  Yr  oedd  o dnedd  grefyddol  naturiol. 
>edwyf  y buasai  yn  nodedig  o grefyddol  pe  yn 
)yw  yn  China.  Barn  pawb,  hyd  yn  nod  y mwyaf 
.nystyriol  am  dano,  oedd  ei  fod  yn  ddyn  duwiol. 
'Tid  mynych  y cyfarfyddir  a dyn  yn  cario  allan  yn 
^marferol,  fel  y gwnai  D.  G,  Williams,  y gorch- 
•^myn,  “ Ceisiwch  yn  gyntaf  deyrnas  Dduw  a’i 
ji'yfiawnder  ef.  ” Pethau  crefydd  oedd  ei  fwyd  a’i 
Idiod.  Yr  oedd  yn  rhaid  i bob  peth  roi  ffordd  i 
;:refydd.  Ni  fyddai  amgylchiadau  y iferm  byth 
m ei  luddias  rhag  myned  i gyfarfod  crefyddol,  yn 
,nwedig  i Gyfarfod  Dosbarth.  Nid  wyf  yn  barnu 
ddo  golli  C3^farfod  Dosbarth  tra  bu  byw.  Os  dy- 
:wyddai  peiriant  dyrnu  fod  yn  dyrnu  ei  yd  ar  ad- 
g y Gyfarfod,  gadawai  ofal  y dyrnu  i’w  gymyd- 
rg,  a chyfrwyai  ei  geffyl,  a ffwrdd  ag  ef  i’r  cyfar- 
pd.  Perthynai  i oes  y Puritaniaid  o ran  ei  syn- 
iidau  a’i  arferion.  Darllenai  ac  edmygai  Dr. 
)wen,  Gurnal  a Dodridge.  Byddai  mor  wrth- 
^ynebol  a Phuritaniaid  yr  ail  ganrif  ar  bymtheg  i 
dityrion  (amusements),  Pe  yn  byw  yn  awr  ni 
jhawsai  bechgyn  y bel  droed  a’r  base  ball  lonydd- 
!^ch  ddydd  na  nos  ganddo.  Efallai  ei  fod  yn  eith- 
jfol  yn  y cyfeiriad  hwn ; ond  bendith  i’r  oes  chwar- 
jugar,  pleser-geisiol  hon  fyddai  rhagor  o ddynion 


68 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


a fyddai  yn  credu  a dysgu  mai  “i  ychydig  y mae 
ymarferiad  corfforol  yn  fuddiol,  eithr  duwioldeb 
sydd  fuddiol  i bob  peth,”  &c.  Mae  arnom  ysfa 
orchfygol  bron  i ysgrifenu  ychwanegam  ybrawd 
hynod  hwn,  ond  ni  oddef  ein  gofod.  Bu  farw  yn, 
1886.  Credwyf  fod  yn  Sardis,  tua  deng  mlyneddi 
ar  hugain  yn  ol,  gydgytarfyddiad  o’r  cymeriadau 
hynotaf  ag  a geir  mewn  unrhyw  eglwys  ar  y Cyf- 
andir  o’i  maintioli.  Dynion  oeddynt  wedi  eu  cyn 
ysgaeddu  gan  natur  ag  athrylith  naturiol,  a phol 
un  yn  ymddadblygu  yn  ei  ffordd  ei  bun,  heb  ddy- 
lanwad  addysg  elfenol  yn  eu  llunio  i’r  un  mould, 
Meddai  pob  un  ar  wahanfodiaeth  nodedig.  Cery^ 
wedi  eu  codi  o chwarel  natur  oeddynt,  heb  ei 
naddu  na’u  caboli  gan  ddysg.  Yr  oedd  pob  ui 
yn  nieddu  ar  individuality  ag  oedd  mewn  gwirion 
edd  yn  peculiarity.  A’r  hyn  oedd  yn  gosod  pryd 
ferthwch  ar  y cyfan  oedd  fod  yr  amrywiaeth  don 
iau  a’r  neillduolion  hyn  yn  ymdoddi  i’w  gilydd  fe 
lliwiau  yn  yr  enfys.  Carwn  roi  darluniad  o Thos 
L.  Jones,  yr  hwn  a ragorai  arnynt  oil  ar  ei  liniau 
John  R.  Evans,  W.  G.  Williams,  George  G.  Wil 
Hams,  a David  Jones,  Glan-y-mor,  &c.,  ond  rhai' 
ymatal.  Swyddogion  presenol  yr  eglwys  ydyn 
John  E.  Jones  a W.  W.  Jones.  Dylaswn  ddwey 
fod  y brodyr  Daniel  Morgans  ac  Evan  Thomas  y 
swyddogion  am  gyfnod  yn  Sardis  cyn  iddynt  yn 
adael  i Centre ville.  Bu  John  Evans,  yr  hwn  syd 


EGLWYS  BETHANIA. 


69 


|n  awr  yn  Venedocia,  O.,  yn  swyddog  am  rai 
ilynyddau.  Cynyddodd  yr  eglwys  o 13  i 55  yn 
864,  pryd  y chwyddodd  y cyfraniadau  at  y wein- 
iogaeth  i $190.  Yn  1879  rhifai  68,  a’r  cyfraniad- 
,u  ond  $132.  Yn  1894  rhifai  51,  a’r  cyfraniadau 
I n $130. 


EGLWYvS  BETHANIA. 


Corfforwyd  eglwys  yn  Bethania  yn  1846  gan  y 
‘arch.  R.  Williams  a David  Evans,  y Wern.  Ad- 
i.iladwyd  capel  20  wrth  25  tr.  yn  yr  un  flwyddyn. 
ijjlifer  yr  aelodau  ar  y dechreu  oeddynt  27  ; y rhan 
iliwyaf  o Sir  Aberteifi.  Y swyddogion  cyntaf  oedd- 
\\nt  Enoch  Thomas  a Thomas  Williams.  Gwasan- 
. lethodd  y cyntaf  hyd  1856,  a’r  olaf  hyd  1850, 
.jryd  y cyfarfyddodd  a’i  angeu  yn  ddisymwth 
j*wy  i goeden  syrthio  arno.  Wedi  marwolaeth 
Av,  Williams  etholwyd  Thomas  J,  Jones,  a bu  yn 
ifwasanaethu  yn  y swydd  am  bedair  blynedd, 
^ryd  yr  ymfudodd  i Minnesota  yn  1856.  Yr  oedd 
in  ganwr  da,  a chafodd  yr  eglwys  golled  ar  ei  ol. 
Wedi  ei  ymadawiad  ef  dewiswyd  Timothy  Phil- 
ips, a bu  yn  y swydd  am  ddwy  flynedd,  pryd  y 
[ki  farw.  Yn  y flwyddyn  1856  dewiswyd  Thomas 
Ip.  Jones.  Yn  1858  dewiswyd  Lewis  Lloyd,  a bu 
[I'n  llanw  y swydd  am  chwe  blynedd.  Efe  ydoedd 
|j)laenor  y gati.  Yn  y flwyddyn  1858  etholwyd 


70  SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 

John  J.  Jenkins,  a bu  yn  gwasanaethu  yn  y swydd  ; 
yn  ffyddlon  hyd  tua  1893,  pryd  y bu  farw.  Tua’r  ' 
fiwyddyn  1856  torodd  tan  allan  yn  y coed  yn  agos  | 
i r capel,  a chyrhaeddodd  hyd  at  y capel,  a llosg- 
wyd  ef  yn  lludw.  Am  tua  dau  neu  dri  mis  cynal- 
iwyd  y cyfarfodydd  crefyddol  yn  nhy  Mr.  Timothy  ' 
Phillips,  wedi  hyny  mewn  bwthyn  anghelfydd  a ; 
elwyd  shanty^  yn  mynwent  Bethania,  hyd  nes  yr  ; 
adeiladwyd  y capel  presenol.  Bu  y Parch.  David 
Williams,  Chicago,  yn  pregethu  yn  y lie  hwn  yn  ^ 
gynar  yn  y flwyddyn  1857,  a dywedai  mai  dyna  y 
tro  cyntaf  iddo  et  bregethu  mewn  shanty.  Cafodd 
hwyl  ardderchog,  a gwaeddai  gyda  llais  trydanol, 

“ Pe  cawn  fy  meddwl  llosgwn  bob  capel  logs 
trwy  y sefydliad,  ac  adeiladwn  shanties  yn  eu  lie, 
am  fod  y babell  hono  yn  fwy  tebyg  i’r  Tabernacl  ‘ 
yn  yr  anialwch.” 

Yn  y flwyddyn  hono  (1857)  adeiladwyd  y ty  I 
presenol — capel  ffram  25  wrth  32  tr.  Costiodd  i 
bedwar  cant  a haner  o ddoleri,  heblaw  llawer  0 ; 
waith  gan  y cymydogion.  Talwyd  am  dano  bob  ' 
sent  heb  fyned  allan  o gylch  yr  eglwys.  Yn  an-  j 
ffodus  i’r  eglwys  darfu  i amryw  deuluoedd  ym-  i 
fudo  i Minnesota  yn  y flwyddyn  hon;  ac  yn  y 1 
flwyddyn  ganlynol,  sef  1858,  sefydlwyd  eglwys  i 
Bethesda,  ac  ymadawodd  amryw  o aelodau  i uno 
a’r  eglwys  hono.  Gwanychodd  hyn  yr  eglwys  yn  ) 
fawr  fel  nad  oedd  ei  nifer  ond  38;  ac  ni  chynydd-  j 


MR.  DAVID  EDWARDS, 

Un  o ffyddloniaid  yr  achos  yn  Oak  Hill. 


EGLWY?  OAK  HILL. 


71 


[santlawer  byth  wedi*  hyny.  Rhifedi  yr  eglwys 
'n  1875  ydoedd  29;  yn  bresenol  18. 

I Ni  fedrwn  roddi  darluniad  o’r  lluosog  swyddog- 
pn  fu  yn  gwasanaethu  yn  yr  eglwys  hon.  Nid 
vryf  yn  meddwl  fod  yr  nn  eglwys  yn  y sefydliad 
Yedi  ethol  cynifer  o ddiaconiaid  a Bethania.  Eth- 
•Iwyd  saith  o’r  flwyddyn  1846  hyd  1858.  Mewn 
,hyw  gyfnod  diweddarach  (nid  ydys  wedi  cael  y 
"^.ate)  etholwyd  Mri.  Daniel  Evans  a Daniel  Wil- 
iams. Bnont  yn  ffyddlon  a llafurus  hyd  angeu. 

swyddogion  presenol  ydynt  Thomas  Davies, 
Cvan  Morgans  a David  Jones.  Mae  yr  eglwys  yn 
l^an  iawn  ar  hyn  o bryd,  ond  y cyfeillion  yn  ffydd- 
bn  a di-ildio. 


11  EGLWYS  OAK  HILL. 

I Sefydlwyd  yr  eglwys  hon  yn  1850.  Ei  rhif  ar 
^prydoedd  37;  sef  T.  L.  Hughes  a’i  deulu,  Ed- 
ward Morris  a’i  deulu,  T.  W.  Lewis  a’i  deulu, 

Iohn  B.  Davies  a’r  teulu,  D.  G.  Evans  a’i  deulu, 
ohn  Rowlands  a’i  deulu,  Owen  D.  Davies  a’i 
eulu,  J.  Edward  Jones  a’i  deulu,  John  Evans  a’i 
rraig,  David  Edwards,  Thomas  Edwards,  Mar- 
aret  Edwards,  Mary  Davies,  Elizabeth  Davies, 
ohn  T.  Jones  a’i  deulu,  Evan  C.  Jones  ah  deulu. 
I'lid  oes  yn  aros  yn  fyw  yn  awr  ond  T.  L.  Hughes* 


|*Wedi  ysgrifenu  yr  uchod,  bu  Mr.  Hughes  farw  (Mawrth  ii,  1896) 
n 90  mlwydd  oed. 


72  SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 

a J.  Edward  Jones.  Adeiladwyd  ysgoldy  yn 
mhentref  Oak  Hill  yn  1843,  yr  enwad,  i’r  dy- 
ben  o gynal  ysgol  Sul  a chwrdd  gweddi,  &e.  Ad- 
eiladwyd y capel  cyntaf  yn  1855 — ty  ffram.  Ad- 
eiladwyd y capel  presenol  yn  1874,  a chostiodd 
$i  1,000. 

Blaenor  cyntaf  yr  eglwys  oedd  Edward  Morris, 
yr  liwn  oedd  swyddog  yn  flaenorol  yn  Moriah,  a 
chyn  hyny  yn  Elim,  Sir  Aberteifi.  Yn  y flwydd- 
yn  1883  aeth  eglwysi  Oak  Hill  a Horeb  allan  o’r 
cylch,  ac  mewn  undeb  a’u  gilydd  rhoddasant  al- 
wad  i’r  Parch.  Thomas  Roberts  i’w  gwasanaethu 
fel  bugail.  Bu  yn  gweinidogaethu  iddynt  gyda 
chymeradwyaeth  mawr  hyd  Hydref  31,  1886.  Ni 
raid  dweyd  dim  am  alluoedd  pregethwrol  Mr. 
Roberts ; mae  hyny  yn  hysbys  trwy  holl  America 
a Chymru.  Cafodd  bob  parch  ac  anrhydedd  a 
allai  ei  ddysgwyl  tra  y bu  yn  y sefydliad,  ac  ym- 
adawodd  mewn  heddwch,  gyda  dyrniiniadau  da  ei 
luaws  edmygwyr.  Buont  yn  byw  ar  gyflenwad 
hyd  Medi  i,  1889,  pryd  y cawsant  y Parch.  J. 
Mostyn  Jones  o Gymni  i'w  gwasanaethu.  Ymad- 
awodd  Mr.  Jones  yn  1894,  ac  mae  y ddwy  eglwys 
heb  weinidog  sefydlog  yn  bresenol.  Ymadawodd 
Mr.  Jones  pan  oedd  ei  boblogrwydd  wedi  cyraedd 
ei  uwchafnod.  Pregethwr  nerthol  oedd  Mr. 
Jones.  Yr  oedd  yr  athronwr  a’r  bardd  wedi  cyd- 
cyfarfod  ynddo.  Medrai  roddi  ffurf  newydd  i hen 


EGLWY?  OAK  HILL. 


73 


wirioneddau.  Yr  oedd  ynddo  wmbredd  o mag- 
netism,  a medrai  ei  ddefnyddio.  Yr  oedd  ei  ar- 
ddull  yn  hapus  a’i  fravvddegau  byrion,  awgrym- 
iadol,  ac  yn  gwreichioni  ar  brydiau.  Yr  oedd  yn 
hynod  o annibynol  ei  feddwl,  ac  yn  bur  ddiystyr  o’r 
terfynau  a osododd  y tadau.  Ar  y cyfan,  cymer- 
iad  hynod  ydyw.  Gadawodd  o’i  wirfodd  ac  o 
anfodd  y frawdoliaeth. 

Edward  Morris. — Fel  hyn  yr  ysgrifena  Mr. 
Morgans,  Moriah,  am  y gwr  hynod  hwn:  ‘'Yr 
oedd  yn  ysgolor  da,  yn  lienor  gwych,  yn  fardd  o 
nod,  ac  yn  ddoniol  tu  hwnt  i'r  cyffredin.  Bu  yn 
ysgrifenydd  eglwys  Moriah  o 1837  hyd  1850;  yn 
ysgrifenydd  y Cyfarfod  Dosbarth  am  lawer  o flyn- 
yddoedd,  ac  yn  ysgrifenydd  rhai  o’r  Cymanfaoedd 
cyntaf  gynaliwyd  yn  Moriah.  Ysgrifenai  lawer 
i’r  Cyfaill,  dan  y ffugenw  “ Elemson.”  Dywed 
yr  Anrh.  T.  L.  Hughes  am  dano:  ‘Eel  blaenor 
eglwysig  yr  oedd  yn  dywysogaidd.  Wrth  fwrw 
adolwg  dros  y gwahanol  eglwysi  y cawsom  y fraint 
o fod  yn  aelod  o honynt  yma  a thraw  ar  daith  ein 
pererindod,  yr  ydym  yn  methu  cofio  i ni  eto  weled 
ei  debyg.  Yr  oedd  y cymwysderau  gofynedig  yn 
y Beibl  i swydd  diacon  i raddau  helaeth  iawn  yn- 
ddo; ei  alluoedd  naturiol  yn  gryfion  a choethedig; 
ei  farn  yn  gref,  a’i  gydwybod  yn  dyner,  a’r  cyfan 
o dan  ddylanwad  Ysbryd  y gras.  Ceid  ynddo  sir- 
ioldeb  prydferth  a dyfnder  teimlad  ar  yr  un  pryd. 
5 


74 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


Triniai  athrawiaethau  mawrion  yr  efengyl  mor 
barod  a phe  buasai  yn  athraw  mewn  duwinydd- 
iaeth ; ei  chwaeth  lywodraethol  oedd  at  ymdrin  a 
phethau  difrifol,  sylweddol  y tragwyddol  fyd,  y 
mae  yn  breswylydd  o hono  heddyw.  Dyma  fe  yn 
codi  i fyny  yn  y seiat;  mae  gwir  agwedd  y gwydd- 
fodolion  yn  dangos  fod  dysgwyliad  o ddifrif  yn- 
ddynt;  a yn  mlaen  i ddweyd  dan  haner  gwenu, 
ond  gwen  dyn  o ddifrif  ydoedd.  Dechreua  siarad 
a dyna  fe  yn  ngafael  a’r  mater  yn  y man,  a byddai 
yn  ei  elfen  yn  traethu  arno,  a mynych  y byddai  ei 
ymadrodd  difrifol  yn  ein  dylyn  am  ddyddiau  d}^- 
lynol,  ac  yn  parhan  i swnio  yn  ein  clustiau  fel 
twrf  o genllif.  Clywsom  cyn  hyn  lawer  un  bych- 
an fel  ein  hunain  yn  dweyd  yn  dda  am  dro,  ond 
byddai  yr  ymdrech  i ddweyd  yn  dda  yn  rhy  am- 
Iwg  nes  tynu  sylw  y gwrandawyr  oddiwrth  y mater 
at  y llefarydd,  ond  dywedai  ef  yn  dawel  a diym- 
drech,  nes  y byddai  pob  calon  yn  teimlo  pwys- 
fawredd  y pwnc  dan  sylw.  Un  o elfenau  nerth  . 
cuddiad  cryfder.” 

Ysgrifena  y Parch.  R.  H.  Evans  atom  fel  y can- 
lyn:  “ Yr  oedd  Mr.  Morris  yn  ddiacon  o ddylan- 
wad  mawr ; safai  ar  y blaen  mewn  gallu  meddyliol 
a gwybodaeth  gyffredinol.  Yr  oedd  yn  gyfaill  i 
bregethwr;  yn  cashau  rhagrith  a rhagfarn,  ac  yn 
cefnogi  pob  dyn  ieuanc  o gymeriad  a rhyw  gy- 
maint  o allu  ynddo  a fyddai  yn  ymgeisydd  am  y 


YR  ANRH.  T.  LL.  HUGHES, 

Oak  Hill. 


EGLWYS  OAK  HILL. 


75 


weinidogaeth.  Gwyr  yr  hen  frodyr  i mi  gyfarfod 
a gwrthwynebiadau  anarferol  am  amser  hir,  ac  nid 
wyf  yn  credti  y buaswn  yn  y weinidogaeth  heddyw 
onibae  y gefnogaeth  a gefais  gan  Mr.  Morris  a D. 
G.  Williams,  Sardis,  a’li  hymdrech  diflino  yn  fy 
achos.  Fel  cefnogaeth  i fechgyn  tlawd  i fyned  yn 
mlaen,  rhoddodd  Mr.  Morris  i mi  gyfrol  hardd  o 
dduwinyddiaeth  Dr.  John  Dick,  yn  nghyda  rhai 
llyfrau  eraill.  (Rhydd  fy  mrawd  hanes  dyddorol 
o’rdull  y darfu  Mr.  Morris  gario  yr  achos  trwodd  i 
fuddugoliaeth,  ond  rhaid  ei  adael  allan  o ddiffyg 
gofod.)  Ni  byddai  yn  siarad  llavver  yn  y Cyfar- 
fodydd  Dosbarth,  ond  byddai  yn  gwybod  pa  bryd 
i siarad,  ac  yn  siarad  i bwrpas,  a dyma  lie  yr  oedd 
cuddiad  ei  gryfder.  Pan  yn  teimlo  pwysigrwydd 
unrhyw  fater  neu  symudiad,  siaradai  fel  un  ag 
awdurdod.  P)yddai  ganddo  iaith  dda,  a bob  am- 
ser yn  cael  y gair  priodol.  Byddai  ar  brydiau  yn 
siarad  dan  gynhyrfiad,  ond  byddai  ganddo  ber- 
ffaith  lywodraeth  arno  ei  him.  Nid  oedd  dim  yn 
geidwadol  ynddo,  ond  yn  symud  yn  mlaen  gyda’r 
oes  yn  mhob  mesur  o ddiwygiad. 

T.  L.  Hughes. — Etholwyd  y brawd  hwn  i’r 
swydd  yn  1852.  Efe  a Mr.  David  Evans,  Horeo, 
yr  hwn  sydd  yn  94  ml.  oed,  ydynt  yr  hynaf  o ran 
dyddiau  a’r  hynaf  fel  svvyddogion  yn  y sefydliad. 
Mae  ei  ddiw3^drwydd  diflino  trwy  gydol  ei  hir  oes 
i goethi  ei  feddwl  ac  i gasglu  gwybodaeth,  ei  ym- 


76  SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 

gais  egniol  i gyraedd  ysbrydolrwydd  meddwl  a 
sancteiddrwydd  buchedd,  yn  nghyd  a’i  haeliondeb 
digymar  tuag  at  achos  ei  Geidwad,  yn  teilyngn  { 
gael  ei  “ ysgrifenu  yn  y graig  dros  byth  a phin  o 
haiarn  ac  a phlwm,”  er  tystiolaeth  i’r  oesau  a 
ddaw  o werth  ymroddiad  difrifol  a chyfreithlon  fel 
moddion  dadblygiad  a dyrchaflad  dyn.  Codai  yr 
hen  dad  yn  foreu  iawn  a threuliai  lawer  iawn  o 
amser  cyn  y biiasai  ei  gyinydogion  o’u  gwelyau  i 
ddal  cymundeb  a’i  Ddnw  yn  y dirgel,  ac  ym- 
ddengys  fod  yr  Hwn  sydd  yn  gweled  yn  y dirgel 
yn  ei  dalu  yn  yr  amlwg,  trwy  ei  ddigoni  a hir 
ddyddiau,  ac  a digonedd  o fendithion  y ddaear  a 
llawer  o weniadau  y nefoedd.  Gellir  dweyd  ei 
fod  yn  lienor  Cyrnraeg  gwych.  Bu  yn  ysgrifenu 
i’r  Cyfaill  flynyddoedd  yn  ol  erthyglau  dyddorol 
iawn  ar  “ Hanesiaeth  Ysgrythyrol.”  Rai  blyn- 
yddau  yn  ol,  dygodd  allan  gyfrol  hardd  a elwir 
“Yr  Immannel,”  yr  hon  ail  argraffwyd  gan  T. 
Gee,  Dinbych.  Mae  y llyfr  hwn  yn  hynod 
ddarllenadwy  a blasns.  Mae  yr  laith  yn  goeth  ac 
ystwyth,  a’r  materion  wedi  eu  trefnu  yn  dda. 
Rhoddodd  addysg  dda  i’w  blant,  ac  y mae  ei  fab, 
Thomas  L.  Hughes,  D.  D.,  yn  ysgolor  rhagorol, 
ac  yn  bregethwr  enwog  gyda'r  Presbyteriaid.  Bu 
Mr.  Hughes  yn  aelod  o Ddeddfwrfa  y Dalaeth  am 
gyfnod  byr,  ond  ar  wahan  oddiwrth  hyn  teilynga 
ei  alw  yn  Anrhydeddus.” 


EGLWYS  OAK  HILL. 


77 


Fel  yr  hysbyswyd  mewn  nodiad  ar  waelod  tu 
dal  71,  gorphenodd  yr  hen  dad  ffyddlon  a lafurus 
ei  daith,  a’i  waith  yr  un  wedd,  ar  yr  nnfed- 
ar-ddeg  o Fawrth,  1896,  a ffarweliodd  a’r  anial 
wlad,  ac  ehedodd  i’r  fro  hedd3^chol,  “lie  nichlyw- 
ir  ddim  o swn  gofidiau’r  byd.”  Daearw^'d  ei 
weddillion  marwol  ar  y i4eg  yn  mynwent  Oak 
Hill.  Cafodd  angladd  tywysog.  Teimlir  galar  a 
cholled  ar  ei  ol  yn  yv  eglwys  a’r  sefydliad. 

Ganwyd  Mr.  Hughes  yn  Hydref,  1806,  mewn 
ty  fferm  a elwid  Ffynon  Tudor,  Llanelidan,  yn 
Nyffryn  Clwyd,  Sir  Ddinbych,  G.  C.  Ymfudodd 
i America  yn  1840,  a sefydlodd  yn  Cincinnati,  lie 
y bu  fyw  am  bum  mlynedd,  yn  gweithio  mewn 
masnachdy,  Yna  bu  ef  a Mr.  Abel  Wynne  yn 
cario  masnach  yn  mlaen  yn  Covington,  Ky.,  am 
flwyddyn,  ond  wedi  hyny  symudodd  i Oak  Hill  yn 
1846.  Cychwynodd  ei  hun  gyda  chyfalaf  o 
$1,400,  yr  hyn  oedd  yn  swm  pur  dda  yr  adeg 
hono.  Yn  1846  ffurfiodd  bartnership  a Mr.  J.  Ed- 
ward Jones.  Yn  y flwyddyn  1854  ffurflwyd  cwm- 
ni  Jefferson  Furnace.  Yr  oedd  Mr.  Hughes  yn 
un  o brif  ddynion  y cwmni,  a phenodw.yd  ef  yn 
cashier  ac  ysgrifenydd.  Llanwodd  y safleoedd 
hyn  er  anrhydedd  iddo  ei  hun  a boddlonrwydd 
neillduol  i’r  cwmni  ac  i’r  werin  am  27  mlynedd, 
pryd  yr  ymddiswyddodd  o herwydd  henaint. 

Bu  Jefferson  Furnace  yn  un  o’r  ffwrneisiau 


78  SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 

mwyaf  llwyddianus  yn  y Talaethaii  Unedig,  ac  fe 
briodolid  hyn  i’r  ffaith  na  fuwyd  erioed  yn  rhedeg 
ar  y Sabbuth  fel  y gwnai  eraill.  Fel  hyn  yr  ys- 
grifena  golygydd  y Standard  Journal:  “Once 
when  in  attendance  at  the  U.  S.  Court  in  Cincin- 
nati, this  fact  was  brought  out  in  the  evidence, 
and  the  presiding  judge  sent  for  Mr.  Hughes  after 
adjournment  and  complimented  him  on  the  fact.” 
Ac  fel  hyn  yr  ysgrifena  yr  un  brawd  yn  mhellach : 
“ Mr.  Hughes  is  of  literary  taste,  and  his  pen  has 
been  busy  for  fift}^  years.  He  began  literary 
work  by  writing  out  sermons  taken  in  short  hand 
in  Wales  before  his  emigration  to  America,  for 
publication  in  the  Cyfaill,  the  first  magazine  pub- 
lised  in  Welsh  in  this  country.  He  also  edited  a 
column  in  the  Standard  for  many  years  during  its 
management  by  Davis  Mackley.  His  greatest 
work  has  been  ‘Emanuel,’  a volume  of  400  pages, 
on  the  ‘Life  of  Christ.”  The  first  edition  was 
published  in  1882  ; a second  edition  was  afterward 
published  in  Wales  by  Thomas  Gee,  Denbigh.” 
Mae  Mr.  Hughes  wedi  gadael  un  mab  a thair 
merch  i alaru  ar  ei  ol,  sef  Mrs.  M.  D.  Jones,  Jack- 
son;  Mrs.  Thomas  Owen,  Thurman ; a Miss  Helen, 
yr  hon  oedd  yn  cadw  ty  i’w  thad  tra  yr  oedd  yn 
byw.  Mae  ei  fab,  T.  L.  Hughes,  D.  D.,  wedi  ei 
raddio  3m  Ohio  University,  Princeton  College,  Cin- 
cinnati Law  School,  a Lane  Seminary.  Mae  yn 


EGLWYS  OAK  HILL, 


79 


wr  nodedig  o hawddgar  a dirodres,  ac  wedi  enill 
vsafle  uchel  fel  gweinidog  yr  efengyl.  Mae  yn  fugail 
ar  eglwys  luosog  Piqua,  Ohio.  Carem  ysgrifenu  yn 
lielaethach  am  hynodion  yr  ymadawedig  T.  L. 
Hughes,  ond  ni  oddef  ein  gofod.  Tebyg  y ca  gof- 
iant  teilwng  yn  y CyfailL 

Mr.  Pugh. — Bu  y brawd  hwn  yn  flaenor  yn  eg- 
lwys Oak  Hill  am  amrai  flynyddau.  Nis  gallwn 
roddi  darluniad  o hono.  Dywedir  wrthym  gan  y 
rhai  a’i  hadwaenai  ei  fod  yn  ddyn  rhagorol,  ac  yn 
swyddog  da  ar  gyfrif  pnrdeb  ei  egwyddorion  ac 
uniondeb  ei  rodiad. 

David  Evans. — Mae  y brawd  hwn  erbyn  hyn  yn 
rhestr  yr  henafgwyr.  Mae  yn  ddyn  call,  o allu- 
oedd  naturiol  cryfion,  mxcddwl  cydym  a threidd- 
gar,  wedi  llafurio  am  wybodaeth  ar  hyd  ei  oes,  ac 
i’w  gyfranu  i eraill.  Erbyn  hyn  mae  yni  ei  gorff 
a’i  feddwl  yn  dechreu  pallu.  Bu  yn  ddefnyddiol 
yn  yr  eglwys,  ac  yn  eang  ei  ddylanwad  yn  y dos- 
barth. 

Thomas  Edwards. — Etholwyd  y brawd  hwn  yn 
flaenor  ar  yr  un  adeg  a Mr.  Morris,  sef  yn  Mai, 
1851.  Nid  ydym  wedi  cael  llawer  o hanes  y brawd 
hwn,  a chan  nad  adwaenwn  ef  yn  bersonol  nis 
gallwn  ei  ddarlunio.  Dywedir  ei  fod  yn  ddyn  o 
farn  dda,  ac  yn  afaelgar  a doniol  mewn  gweddi. 
Bu  yn  drysorydd  y Cyfarfod  Dosbarth  hyd  ei  far- 
wolaeth  yn  1866.  Yr  oedd  mewn  amgylchiadau 


8o 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


cydmarol  dda;  yn  hynod  garedig  i bregethwyr, 
yn  dylyn  lletygarwch,  ac  yn  haelionus  ei  gyfran- 
iadati.  Bu  yn  gynorthwy  mawr  i’r  achos  yn  ei 
wendid.  Ar  ol  ei  farwolaeth  ni  theimlodd  yr  eg- 
Wys  golled  mewn  ystyr  arianol.  oblegid  bu  ei 
weddw  (Mrs.  J.  C.  Jones  yn  awr)  a’i  frawd,  Mr. 
David  Edwards,  yn  hynod  mewn  lletygarwch  a 
haelfrydedd  at  yr  achos.  Talodd  Mr.  Edwards 
tua  $1,400  at  adeiladu  y capel  presenol  yn  Oak 
Hill.  Mae  Mrs.  Jones  yn  Life  Director  o’r  Gym- 
deithas  Genadol  ac  o’r  Gymdeithas  Feiblaidd.  Mae 
pregethwyr  y cylch  yn  ogystal  a’r  pregethwyr  dy- 
eithr  yn  gwneyd  eu  cartref  yn  benaf  yn  nhy  Mr. 
a Mrs.  Jones,  ac  nid  oes  ormod  ganddynt  wneyd 
er  eu  gwneyd  yn  gysurus.  Gwir  eu  bod  yn  abl, 
ond  nid  pob  un  cyfoethog  sydd  yn  foddlon  myned 
i’r  drafferth  i weini  ar  ddyeithriaid  mor  fynych. 
Yr  Arglwydd  a dalo  iddynt. 

Mr.  Elias  Morgan. — Bu  y brawd  hwn  yn  swydd- 
og  am  amryw  fiynyddau.  Yr  oedd  yn  ddyn  call, 
hynaws,  boneddigaidd  a gwybodus,  ac  yn  arwein- 
ydd  doeth.  Yr  oedd  ei  ddysg  a’i  alwedigaeth 
wedi  ei  gymwyso  i drafod  achosion  allanol  yr  eg- 
Iwys  yn  ddeheuig.  Yr  oedd  yn  ddirwestwr  da  a 
gweithgar,  ac  yn  ddefnj^ddiol  yn  yr  ysgol  Sab- 
bothol.  Cafodd  yr  eglwys  golled  ar  ei  ol. 

Etholwyd  Joshua  Lewis  yr  un  adeg  a Mr.  Mor- 
gan, ond  ni  fu  yn  hir  cyn  ymado  i le  arall.  Y 


MR.  ELIAS  MORGAN 

Oak  Hill. 


EGLWYS  IRONTON. 


8l 


swyddogion  presenol  ydynt  y boneddwyr  D.  L. 
Evans,  Dr.  E.  J.  Jones,  J.  C.  Jones  ac  Eben 
Evans.  Bu  y Parch.  J.  W.  Evans  yn  aelod  o’r 
eglwys  hon  bron  o’r  dechreu  hyd  ei  farwolaeth; 
y Parch.  John  Rhydderch  yn  aelod  o honi  am  y 
pymtheg  mlynedd  olaf  o’i  fywyd,  a’r  Parch.  Ed. 
R.  Jones,  M.  A.,  yn  aelod  o honio  1873  hyd  i8<S4. 
pryd  y bu  farw.  Mae  y Parch.  D.  Thomas  yn 
aelod  o honi  yn  awr.  Mae  yr  eglv^ys  y flaenaf 
mewn  cyfoeth,  os  nad  mewn  talent,  yn  ol  ei  rhif, 
yn  y sefydliad,  os  nad  o fewn  cylch  Cymanfa 
Ohio.  Rhit  yr eglwys  yn  1850,  37;  yn  1864,  6;5 
yn  1879,  -72;  yn  1894,  143.  Ei  chyfraniadau  yn 
1864  oedd  $230;  yn  1868,  $280;  yn  1889,  $569.35  ; 
yn  1894,  $594.  Casgliad  at  y weinidogaeth  rodd- 
ir  yn  imig.  Yn  y flwyddyn  1856  anrhegodd  Mrs. 
J.  Edward  Jones  yr  eglwys  a llestri  arian  gwerth- 
fawr,  y rhai  a ddefnyddir  gan  yr  eglwys  yn  bres- 
enol  at  wasanaeth  y bedyddio  a’r  cymundeb.  Mae 
yr  hen  ysgoldy  cyntaf  yn  sefyll  hyd  heddy  w fel 
rhyw  relic  i adgofio  y genedlaeth  bresenol  lie  y bu 
y tadau  yn  addoli  y dyddiau  gynt. 


EGLWYS  IRONTON. 

Sefydlwyd  eglwys  Ironton  Rhagfyr  4,  1853,  gan 
y Parchn.  Owen  Jones  a John  T.  Williams.  Nifer 
yr  aelodau  ar  y pryd,  tua  18.  Buwyd  yn  addoli 


82 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


yn  y Temperance  Hall  am  tua  dwy  flynedd.  Pen-  j 
odwyd  i ofalu  am  yr  achos  hyd  nes  dewisid  swydd-  ] 
ogion  rheolaidd,  Mri.  David  Thomas  yn  drefnydd  ^ 
cyfarfodydd,  David  Martyn  yn  flaenor  y gan,  . 
David  Roberts  yn  3^sgrifenydd,  a Thomas  i). 
Evans  yn  drysorydd.  Yr  oedd  yr  hen  frawd  D. 
Thomas  yn  meddu  ar  lawer  o ££raethineb;  myn-  • 
ych  y dywedai  fel  profiad  ei  fod  yn  teimlo  yr  ; 
Inman  fel  ei  gr^^s,  y cyntaf  i’w  wisgo  a’r  olaf  i’w  i 
ddiosg.  Hefyd  coffai  yr  hen  ddywediad  hwnw:  : 
“Gwn  nad  ydwyf  yr  hyn  a ddylwn  fod,  ac  nad  i 
wyf  yr  h^m  a ddymunwn  fod,  ac  nid  wyf  chwaith  i 
3'r  h^m  yr  wj^f  yn  gobeithio  bod.”  Mewn  seiat,  1 
rhyw  dro,  pan  yn  anog  i fod  yn  onest  a syml  wrth  | 
adrodd  profiad,  dywedai:  “Byddwch  mor  onest  4 
a’r  hen  wraig  hono  oedd  wedi  colli  blanket.  Pan  ( 
ofynwyd  iddi  ei  phrofiad,  dywedai  mai  colli  y j 
blanket  oedd  yn  ei  blino  fwyaf  o ddim  y pryd  ^ 
hwnw.”  ) 

Adeiladwyd  capel  priddfeini  yn  1855,  ar  6th  >j 
Street,  gwerth  oddeutu  $800.  Yn  1862  gwerth- j 
wyd  y capel  hwnw  ac  adeiladwyd  un  mwy  mewn  i 
lie  cyfleus  ar  4th  Street,  gwerth  tua  $1,500  heblaw  i 
y lot. 

Yn  y flwyddyn  1862,  dewiswyd  John  E.  Jones  t 
yn  flaenor;  yn  1864  etholwyd  Thomas  D.  Evans,  % 
ac  yn  1871  etholwyd  James  Davies.  Y ddau  olaf) 
ydynt  y swyddogion  presenol.  Yr  oedd  Mr. 


EGLWYS  IRONTON. 


83 


, >ans  yn  gweithredu  fel  blaenor  yn  yr  eglwys 
ron  o’r  cychwyn,  sef  er  ymadawiad  Mr.  Thomas. 

I lae  yn  flaenor  y gan  hefyd  er  ys  blynyddau.  Mae 
n meddu  galluoedd  naturiol  cryfion,  wedi  yrn- 

f ydnabyddu  yn  dda  ag  athrawiaethau  yr  efengyl, 

^ 11  hynod  weithgar  a gofalus  am  yr  achos,  yn  siar- 
|dwr  call,  llithrig  a phwrpasol,  ac  yn  y cyfnodau 
' yny  pan  yr  oedd  yr  eglwys  yn  amddifad  o fngail, 
•wy  weithgarwch  a gofal  Mr.  Evans  a’i  gyd- 
vyddog,  Mr.  Davies,  maent  wedi  rhwyfo  yn 
ilaen  heb  suddo  hyd  yn  hyn  er  gwaethaf  y 
wynt  a’r  tonan.  Nid  wyf  yn  gwybod  am  eglwys 
M un  man  wedi  gallu  byw  cyhyd  heb  yr  un  bug- 
1 iofalu  am  danynt,  ac  weithiau  am  wythnosau-, 

^ > nad  misoedd,  heb  weinidogaeth. 

II  Yn  1854,  dechreuodd  David  Harris  ar  y gwaith 
bregethn,  a bu  yn  llafurio  yn  eu  plith  am  tua  15 
Uynedd.  Y"n  1871,  daeth  y Parch.  W.  Rees  i 
einidogaethu  iddynt  am  fiwyddyn.  Yn  1876, 

1 John  Geffreys  yn  eu  gwasanaethu  am  tua  wyth 
is.  Ar  ol  hyn  buont  yn  cael  gwasanaeth  bech- 
jm  o Lane  Seminary,  Cincinnati,  neu  weinidog- 
iln  y sef3^dliad.  O’r  flwyddyn  1884  hyd  1886,  bu- 
yd  yn  cyd-addoli  a’r  Annibynwyr.  Ffurfiwyd 

J'iwys  undebol,  ond  yn  Mehefln  27,  1886,  ail 
lurphorwyd  eglwys  y T.  C.  Bu  y Parch.  William 
Matthews  yn  eu  gwasanaethu  am  ddwy  fiynedd, 

1 dechreu  yn  lonawr,  1887,  gyda  chymeradwy- 


84 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


aeth  mavvr.  Ar  un  cyfnod,  yr  oedd  pedwar 
bregethwyr  yn  aelodau  o’r  eglwys,  sef  D.  Harri 
Thomas  Lawrence,  D.  M.  Davies  (David  Mesac 
a John  Edwards.  Yn  1883,  adgyweiriwyd  y cap 
— costiodd  $1,707.65.  Rhif  yr  aelodau  ar  y pry 
60;  casgliadat  y weinidogaeth,  $237.33.  Yn  187 
rhifai  yr  eglwys  69;  yn  1894,  44.  Mae  y pla 
a r ieiienctyd  yn  ymarfer  braidd  ddim  a’r  Gyt 
raeg,  eto  yn  ymlynu  yn  rhyfedd  wrth  yr  eglw 
Gymreig.  Yr  iaith  Seisnig  a arferir  bron  yn  holl 
yn  yr  ysgol  Sul  a chyfarfodydd  y Christian  E 
deavor.  Mae  yn  yr  eglwys  hon,  er  heb  fuga 
lawer  iawn  o fywyd,  yn  neillduol  yn  y seiat  ^ 
ysgol  Sabbothol. 


EGLWYS  PENIEL. 

Sefydlwyd  yr  eglwys  hon  Rhagfyr  17,  1871 
Rhif  yr  aelodau,  26.  Enwau  y penau  teuluoed: 
Evan  Phillips,  John  R.  Evans,  D.  T.  Evati 
David  George,  D.  T.  Davies,  William  G.  Williati, 
William  Lewis,  John  E.  Edwards,  R.  D.  Evai, 
R.  R.  Jones,  John  D.  Jones,  Mrs,  Morris,  Mr| 
Jenkins,  ac  Edward  Edwards. 

Dewiswyd  i ofalu  am  yr  eglwys  hyd  oni  ddew  • 
id  blaenoriaid  rheolaidd:  Mri.  E,  Phillips  a 
R.  Evans.  Bu.  J.  R.  Evans  a’i  deulu  yn  cynort  ' 
wyo  i gychwyn  achos  crefyddol  yn  Centrevil| 


1 


EGLWYS  PENIEL. 


85 


J rdisa Peniel.  Yn  1873,  symudodd  Mr.  Evansiar- 
rl  Sardis,  a dewiswyd  yn  ei  le  i arolygu  yr  achos 
|fab,  W.  R.  Evans. 

iVn  1875,  etholwyd  Evan  Phillips  aW.  R.  Evans 
flaenoriaid  rheolaidd.  Yn  1878,  wedi  i W.  R. 
/ans  ddechreu  ar  waith  y weinidogaeth,  ethol- 
I'd  R.  D.  Evans  yn  flaenor.  Y brawd  hwn  fu 
lunig  swyddog  am  amrai  flynyddoedd  wedi  ym- 
^.uviad  Evan  Phillips.  Yn  1895,  dewiswyd  Will- 
G.  Williams  i’r  swydd  o ddiacon,  ac  efe  a R. 
[j  Evans  ydynt  y swyddogion  presenol.  Yr  oedd 
prawd  Phillips,  yr  hwn  sydd  yn  awr  wedi  marw, 

!ddyn  o alliioedd  naturiol,  yn  mhell  uwchlaw  y 
fredin  o ddynion.  Yr  oedd  yn  siaradwr  cryf, 
ymresymwr  cadarn,  yn  esboniwr  naturiol,  ac 

Swell  duwinydd  na  degau  o fechgyn  y Seminary, 
flai  lawer  o egni  i’w  waith,  a bu  yn  ymdrech- 
iawn  i gychwyn  achos  i’r  Methodistiaid  yn 
Ifiiel.  Yr  oedd  yn  benderfynol  a di-ildio  iawn  o 
ij|i  nodwedd  ei  feddwl,  wedi  ei  dori  allan  gan 
|,:ur  i fod  yn  gyfreithiwr.  Buwyd  yn  addoli  am 
[)lair  blynedd  mewn  ysgoldy,  ond  yn  1874,  ad- 
pidwyd  capel  hardd,  30x36  tr.,  yn  costio  tua 
||  200. 

^n  nechreu  y flwyddyn  1874,  cafwyd  cyfarfod- 
yi  gweddi  hynod  lewyrchus  am  tua  thair  wyth- 
n;.  Ymunodd  bron  yr  oil  o ieuenctyd  Cymreig 
y ardal  a’r  eglw5^s. 


86 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


Rhif  yr  eglwys  ar  y cyntaf,  26;  yn  1877,  43;  yn 
1894,  29.  Taliadau  at  y weinidogaeth  yn  1870, 
$93;  yn  1879,  $130;  yn  1894,  fii6,  Nid  oes  ond 
dwy  neu  dair  eglwys  o fewn  y dosba/th  o flaen 
Peniel  yn  eu  cyfraniadau.  Ysgrifenyddioa  yr  eg- 
lwys ar  y cyntaf — D.  T.  Davies,  wedi  hyny  W.  R. 
Evans,  yn  bresenol  J.  J.  Thomas,  Peniel  P.  O., 
Ohio. 


EGLWYS  JACKSON. 

Corphorwyd  yr  eglwys  hon  yn  Mai  23,  1880, 

gyda  22  o aelodan;  yn  awr  hi  ydyw  yr  eglwys  lu- 
osocaf  yn  y Dosbarth.  Cododd  Mri.  Lot  Davies, 
Griffith  Davies  ac  Enoch  Lewis  eu  llythyrau  eg- 
Iwysig  oddiwrth  yr  eglwys  Bresbyteraidd  er  cael 
gwleddoedd  yr  efengyl  yn  iaith  eu  mamau,  ac 
hefyd  er  mantais  i amryw  Gymry  unieithog  oedd 
yn  dechreu  cyrchu  i’r  dref;  a’r  tri  brawd  hyn  ben- 
odwyd  i arolygu  yr  achos  yn  ei  fabandod,  a chaw- 
sant  y pleser  o weled  y baban  yn  tyfu  ac  yn  cyr- 
aedd  hoenusrwydd  a nerth  ieuenctyd. 

Mewn  hen  addoldy  perthynol  i'r  Methodistiaid 
Protestanaidd  a roddwyd  o’r  neilldu,  yn  sefyll  ar 
gongl  heolydd  Church  a Pearl,  y cafwyd  y breg- 
eth  gyntaf,  Ebrill  4,  1880,  gan  y diweddar  Barch. 
T.  W.  Evans.  Cychwynwyd  ysgol  vSabbothol 
Mehefin  6,  1880;  y swyddogion  oeddynt,  Arolyg- 


BARNYDD  JOHN  J.  C.  EVANS, 

Un  o ddinasyddion  mwyaf  poblogaidd  Sir  Jackson  ac  awdwr 
Hanes  Eglwys  Soar  hyd  y flwyddyn  1875. 


EGLWYS  JACKSON. 


87 


i 

1 vyr,  y diweddar  Judg-e  J.  J.  C.  Evans  ac  Eben 
ones,  y ddaii  yn  aelodau  o’r  eglwys  Bresbyter- 
I .idd;  ysgrifenydd,  Moses  Morgan,  yr  hwn  hefyd 
»edd  aelod  gyda’r  Presbyteriaid ; trysorydd.  Lot 
. )avies.  Teg  ydyvv  dweyd  fod  yr  achos  Cymreig 
^ .’r  ysgol  Sabbothol  wedi  cael  cynorthwy  nid 
[ )ychan  mewn  gair  a gweithred  gan  Mri.  J.  J.  C. 
i i^vans,  Moses  Morgan,  John  A.  Lloyd,  Eben 
I ones  a Moses  D.  Jones — aelodau  o’r  eglwys 
^ 3resbyteraidd. 

. Er  dangos  yr  anfantais  yr  oedd  yr  ychydig 
^ lymry  ynddo  ar  y cyntaf  yn  yr  hen  addoldy  a 
rybwyllwyd  uchod,  ni  raid  ond  dweyd  y pis- 
y’llai  y gwlaw  trwy  y to,  a thyllau  digon  o faint 
i nddo  i’r  colomenod  fyned  adod  trwyddyntnes  ei 
meyd  ar  adegau.  yn  “ drigfa  colomenod,”  yngys- 
al  a thrigfan  y Cymry.  “Ond  ni  chlywsom,” 
leddai  E.  O.  Roberts,  “ fod  neb  o’r  brodyr  wedi 
eisio  gwerthu  na  lladd  yr  un  o honynt  yn  y syn- 
gog  hono.  ” Cafwyd  llawer  pregeth  dda  ynddo 
an  Mr.  Jenkins  a chan  bregethwyr  y cylch.  Sy- 
ludwyd  oddiyno  yn  mhen  chwe  mis  i’r  Llysdy 
Court  House),  lie  buwyd  am  chwe  mis  arall.  Nis 
allasai  y cyfeillion  oedd  a’r  achos  mor  agos  at  eu 
alonau  edrych  ar  y lleoedd  hyn  fel  manau  cym- 
: ys  i arch  Duw  orphwys,  ac  nid  ychydig  fu  eu 
i ryder  cyn  gweled  eu  hunain  yn  y ty  newydd,  yr 
I wn  a agorwyd  Mehefin  26,  1881.  Costiodd,  yn 


88 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


nghyd  a’r  lot,  $2,697.13.  Casglwyd,  yn  mhlith  y 
Cymry,  $1,905.75;  yn  mhlith  yr  Americaniaid, 
$409.50.  Trwy  law  Lot  Davies  mewn  manaii  di- 
eithr,  $350.98.  Trwy  law  Enoch  Lewis,  $30.90, 
Prif  gyfranwyr  oeddynt,  Lot  Davies,  $150;  Enoch 
Lewis,  $105  ; J.  J.  C.  Evans,  $100;  Thomas  M. 
Jones,  $100. 

Ar  adeg  agoriad  y capel  cynaliwyd  Cyfarfod 
Dosbarth;  a’r  gweinidogion  fu  yn  gwasanaethu  ar 
yr  achlysur  oeddynt  y Parchn.  Thomas  C.  Davies, 
Pittsburg;  J.  P.  Morgan,  Van  Wert;  Edward  R. 
Jones,  M.  A.,  Oak  Hill;  David  J.  Jenkins,  W.  R. 
Evans,  Isaac  Edwards,  Evan  S.  Jones,  J.  W.  1 
Evans  a Morien  Mon  Hughes.  Cafwyd  cynulliad  : 
lluosog  a chyfarfodydd  bendithfawr.  Wedi  \ 
dyfod  i’r  capel  newydd  etholwyd  yn  ddiaconiaid  \ 
y brodyr  Lot  Davies,  Enoch  H.  Lewis  a Griffith  j 
Davies.  Bu  Mr.  Lewis  yn  llanw  y swyddi  o ddi-  i 
aconiaid,  ysgrifenydd  a chyhoeddwr  hyd  ei  ymad-  : 
awiad  i Oak  Hill.  Mawrth  9,  1883,  etholwyd  W.  ' 
D.  Jones  yn  flaenor,  a gwasanaethodd  am  flwydd- 
yn,  pryd  y symudodd  i Horeb.  Medi  14,  1885, 
dewiswyd  ei  frawd,  John  D.  Jones,  yn  ddiacon. 
Yn  1894  dewiswyd  John  Ellis  Evans  a George  E. 
Williams.  Y diaconiaid  presenol  ydynt,  Lot  ‘ 
Davies,  Griffith  Davies,  John  D.  Jones,  John  Ellis 
Evans,  a George  E.  Williams.  Yn  y flwyddyn  i 
1883  etholwyd  John  Ellis  Evans  yn  drysorydd,  a . 


EGLWYS  JACKSON. 


89 


pharha  yn  ei  swydd  hyd  heddyw.  Yn  1888  eth- 
olwyd  John  D.  Jones  yn  ysgrifeny  dd  arianol; 
rhoddodd  ei  swydd  i fyny  yn  1890,  a disgynodd  ar 
ei  fab,  William  J.  Jones,  yr  hwn  oedd  wr  parchus, 
ac  a fu  farw  yn  1892 ; yna  syrthiodd  y fantell  ar  ei 
frawd,  George  J.  Jones,  yr  ysgrifenydd  presenoL 
Y pwyllgor  trcfniadol  cyntaf  perthynol  i’r  eglwys 
a benodwyd  yn  Awst  20,  1880,  oeddynt  John  E. 
Evans,  James  D.  Davies,  a’r  diweddar  P^van 
■ Thomas.  O’r  adeg  hono  hyd  yn  bnesenol  bu  y 
i person au  canlynol  yn  llanw  y swydd  mewn  gwa- 
.hanol  gyfnodau : E.  C.  Jones,  David  T.  Davies, 
John  M.  Jones,  William  D.  Jones,  a Dr.  Jos. 
Jones.  Ymddiriedolwyr  cyntaf  yr  eglwys  yn  1880 
;oeddynt,  Evan  Thomas,  D.  W.  Roderick,  a John 
;0.  Evans.  Oddi  yno  yn  mlaen  bu  J.  Ellis  Evans, 
W.  J.  Jones,  John  James,  E.  C.  Jones  a Dr.  Jos. 
Jones  yn  llanw  y swydd. 

I Arweinwyr  y canu  y pedair  blynedd  cyntaf 
wedi  sefydlu  yr  eglwys  oeddynt  Richard  Davies  a 
John  H.  Rodgers.  Er  dyfodiad  Dr.  Jones  yn 
:i884,  efe  yn  benaf  sydd  yn  cymeryd  gofai  y rhan 
bwysig  hon  o’r  addoliad.  Mae  cantorion  rhagorol 
yn  yr  eglwys,  ac  y mae  Dr.  Jones  yn  arweinydd 
pedrus,  ac  y mae  ei  ferch.  Miss  Mariana  Jones, 
wedi  graddio  mewn  cerddoriaeth  yn  Oberlin  Col- 
lege, ac  yn  fedrus  neillduol  mewn  canu  a chware 
7r  organ.  Yr  organists  eraill  ydynt  Miss  Leah 

i 6 


90 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


Jenkins  a Mrs,  Moses  E.  Morgan.  Hona  Mr.  E. 
O.  Roberts  nad  ydyw  yr  eglwys  wedi  cael  ei  blino 
erioed  gan  “gythraul  y canu.”  Dywed:  “Ni 
chafodd  y gwr  drwg  ond  3xhydig  iawn  o groesaw 
yn  eu  niysg”  (canwyr).  Dywedaf  finau  Amen. 
E.  O.  Roberts  ydyw  ysgrifenydd  yr  eglwys  er 
ymadawiad  Mr.  Lewis,  ac  y mae  yn  anhawdd  cael 
ei  ragorach.  Mae  yn  lienor  da  fel  y gwyr  dar- 
llenwyr  y papyrau  Cymreig ; yn  ysgrifenu  Cym- 
raeg  yn  eithriadol  o ddiwallan,  ac  y mae  y llawys- 
grif  yn  angh^^ffredin  o dlos.  Y mae  hefyd  yn 
fanwl  a threfnus.  Dyfynu  ydwyf  yn  yr  banes 
hwn  o’r  papyr  manwl  a ddarllenodd  o flaen  yr  eg- 
lwys rhyw  ddwy  fl_vnedd  yn  ol.  Os  oes  ynddo 
w^allau  mewn  cystrawen  nid  Mr.  Roberts  sydd  yn 
gyfrifol  am  hyny,  oblegid  y mae  efe  yn  ysgrifenu 
yn  gywir  iawn. 

Gweinidog  cyntaf  yr  eglwys  oedd  y Parch.  D. 
J.  Jenkins,  yr  hwn  a wasana^thodd  yr  eglwys 
gyda  ff\^ddlondeb  dihafarch  o’r  tlwyddjm  1880  h\"d 
1890,  pan  y C3^merw\^d  ef  ymaith  ar  darawiad  am- 
rant  oddiwrth  ei  lafur  at  ei  wobr.  Ceir  darluniad 
o hono  mewn  lie  arall.  Fel  hyn  yr  ysgrifena  Mr. 
Roberts:  “Pery  ei  goffadwriaeth  yn  fendigedig  i 
bob  Cristion  o fewri  cylch  ei  adnabyddiaeth,  gan 
ei  fod  yn  un  o ragorolion  y ddaear.  Bydd  y gof- 
golofn  hardd  a gyfodwyd  uwch  ei  weddillion  yn 


Y PARCH.  PETER  GRAY  EVANS, 

Jackson. 


EGLWYS  JACKSON. 


91 


tnynwent  Horeb  yn  arddangosiad  byw  o hono  yn 
y dyfodol  i’r  genedl  a ddaw.” 

Ar  ol  ei  farwolaeth  ddisyfyd  Mehefin  16,  1890, 
bu  yr  eglwys  yn  amddifad  o weinidog  sefydlog 
byd  ddechreu  y flwyddyn  1891,  pryd  y bu  y 
Parch  Ellis  Walter  Jones  yn  gwasanaethu  yr  eg- 
lwys am  gyfnod  byr.  Ar  ddiwedd  Mehefin,  1892, 
Thoddwyd  galwad  pur  unfrydol  i’r  Parch.  William 
A.  Griffiths,  Niles,  O.,  i’w  bugeilio.  Derbyniodd 
yr  alwad,  cynaliwyd  C3^farfod  croesawol  iddo 
Gorphenaf  18,  1892,  a bu  yn  gweinidogaethu 

gyda  chymeradwyaeth  a llwyddiant  am  ddwy 
flynedd.  Cynaliwyd  cyfarfod  ymadawol  iddo 
Gorphenaf  6,  1894.  Y gweinidog  presenol  ydyw 
y-  Parch.  Peter  Gray  Evans,  yr  hwn  sydd  wr  di- 
rodres  a chall,  ac  yn  bregethwr  sylweddol  a chym- 
eradwy.  Dylasem  fod  wedi  crybwyll  fod  amryw 
o welliantau  pwysig  wedi  eu  gwneyd  ar  y capel 
wedi  ei  agoriad  yn  1881,  megys  codi  yr  esgynlawr 
at  wasanaeth  y cor,  cael  organ,  pwrcasu  ffwrnes  er 
cyncsu  y capel,  gwneyd  rhodfa  oddiamgylch  y lot^ 
rhoddi  cauad-leni  ar  y ffenestri,  papuro  yparwyd- 
ydd,  cael  goleu  trydanol  yn  lie  lampau,  &c.  Mae 
yn  perthyn  i’r  eglwys  hon  Gymdeithas  Ymdrechol 
ragorol  hefyd.  Ni  ddaeth  i’n  rhan  i fod  mewn 
cyfarfodydd  Ymdrechol  gwell  erioed  nag  yn  Jack- 
son.  Yr  oedd  yn  bresenol  amryw  o fechgyn  a 
merched  o allu  a dysg,  ac  o deimlad  crefyddol,  ac 


92 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


yn  medru  canu  yn  vSwynol.  Swyddogion  presenol 
y Gymdeichas  ydynt:  Llywydd,  Proff.  W.  T. 
Morgan;  Is-lywydd,  Mrs.  D.  W.  Roderick;  Ysg- 
rifenydd  Cofnodol,  D.  A.  Evans;  Ysgrifenydd 
Gohebol,  I.  I.  Parry;  Trysorydd,  Miss  Maggie 
Evans.  Rhif  yr  aelodau,  40.  Ar  y cyfan  mae 
gwedd  addawol  i’w  weled  ar  eglwys  Jackson.  Mae 
ei  chynydd  wedi  bod  yn  raddol  a chyson.  Ei  rhii 
yn  1880  oedd  22;  yn  1884,  108;  yn  1889,  140; 
ig94,  183.  Cyfraniadau  at  y weinidogaeth  yn 

1880,  $400 ; yn  1884,  $5oo ; yn  1889,  $707  ; yn  1894, 
$680;  ac  addewir  eleni  $800. 

Mae  pob  blaenor  etholwyd  yn  yr  eglwys  hon  yn  j 
fyw  eto,  gan  hyny  ni  wnawn  roddi  darluniad  o 
honynt.  “A  fyn  glod  bydded  farw.”  Pobl  fag-  j 
wyd  yn  y sefydliad  gan  mwyaf  sydd  yn  gwneyd  i j 
fyny  yr  eglwys.  Mae  y blaenor  John  D.  Jones  j 
a’i  frawd  William  D.  Jones,  yn  feibion  i’r  hen  ddi*  I 
aeon  enwog  William  Jones,  Gofadail,  yr  hwn  oedd  ) 
un  o golofnau  cadarnaf  yr  achos  crefyddol  yn  y / 
sefydliad  yn  y cyfnod  boreol.  ‘ 


EGLWYS  COALTON. 

Sefydlwyd  eglwys  Coalton  Medi  25,  1881.  Y 
rhai  fu  yn  cynorthwyo  yn  ei  chorfforiad  oeddynt 
y Parchn.  D.  J.  Jenkins,  W.  R.  Evans,  a J.  W.  ^ 
Evans.  Rhif  yr  eglwys  oedd  17.  Dewiswyd 


EGLWYS  CO  ALTON. 


93 


David  W.  Williams  a Robert  Parry  i arolygu  yr 
achos  hyd  nes  y dewiswyd  swyddogion  rheolaidd. 
Yn  mhen  tua  blwyddyn  adeiladwyd  capel  bychan 
hardd,  yn  costio  tua  chwe  chant  o ddoleri,  Yn 
Mai,  1882,  etholwyd  diaconiaid  rheolaidd,  sef  yr 
Anrh.  vSamuel  Llywellyn,  George  Rodgers  a Rob- 
ert Parry.  Cynyddodd  yr  eglwys  mewn  rhifedi 
am  ychydig  flynyddoedd,  ond  o herwydd  amgylch- 
iadau  allanol  dechreuodd  leihau  yn  fuan,  ac  yn 
bresenol  mae  yr  eglw3^s  yn  wan  iawn,  ond  yn  hyn- 
od  hael  ac  ymdrechgar  i gynal  yr  achos.  Caent 
weinidogaeth  bob  mis  o’r  sefydliad.  Rhif  yv  eg- 
lwys yn  1894  oedd  18.  Nid  ydynt  yn  derbyn  cyn- 
orthwy  o’r  genadaeth,  eto  cyfranasant  at  y cyfry w 
yn  1894  $21.50. 

Wedi  ysgrifenu  yr  uchod  derbyniasom  nodyn 
oddiwrth  Mr.  Llywellyn  yn  cynwys  hanes  manyl- 
ach.  Agorwyd  y capel  yn  Hydref,  1882.  Gwas- 
anaethwyd  ar  yr  amgylchiad  gan  y Parchn.  Dr. 
Jones,  Cincinnati;  T.  C.  Davies,  Pittsburg;}.  W. 
Evans,  John  Rhydderch  a Z.  Fagan  (M.  E.),  yr 
olaf  yn  Saesneg.  Derbyniwyd  yn  ystod  by wyd  yr 
eglwys  72  o aelodau — 60  trwy  lythyran  a 12  trwy 
broffes.  Rhifai  yr  eglwys  yn  1883,  42  o aelodau 
cyflawn,  ond  yn  bresenol  20.  Mae  wedi  bod  am 
flynyddau  yn  llai  ei  nifer  nag  yn  bresenol.  Cafwyd 
gweinidogaeth  gyson  gan  weinidogion  y cylch  hyd 
Mai,  1886;  o hyny  hyd  Gorphenaf,  1889,  bu  y 


94 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


Parch.  D.  J.  Jenkins  yn  gweinidogaethu  yn  ddi- 
fwlch.  Oddiar  hyny  hyd  yn  bresenol  ceir  gwein- 
idogion  y sefydliad  i bregethu  unwaith  y mis,  ond 
nid  yn  ddifwlch.  Cynelir  ysgol  Sul  Seisnig  bob 
Sabboth. 


EGLWYSI  SYDD  WEDI  MARW. 

Mae  chwech  o eglwysi  yn  y dosbarth  wedi  dar-  i 
fod,  sef  Tabor,  Bethesda,  Salem,  Coalport,  Miners-  : 
ville  a Portsmouth. 

EGLWYS  TABOR.  i 

i 

Sefydlwyd  eglwys  tua  phedair  milldir  i’r  de-  ; 
ddwyrain  o Bethel  a elwid  Tabor,  nid  yn  agos  i’r 
mor,  ond  ar  fryn  tra  uchel.  Corfforwyd  hi  yn 
1848,  a dadgorfforwyd  hi  yn  1866.  Buwyd  yn 
addoli  y ddwy  flynedd  wedi  i’r  ymraniad  gymeryd  | 
lie — rhan  o'r  eglwys  yn  uno  a’r  Annibynwyr,  a j 
chodi  eglwys  a elwir  Berea — mewn  hen  adeilad  i 
adeiladwyd  gan  y Negroaid  atwasanaeth  crefydd-  { 
ol.  Yn  y flwyddyn  1859  gwnaed  casgliad  gan  eg-  j 
Iwysi  y sefydliad  tuag  at  gynorthwyo  Tabor  i dalu  . 
at  y weinidogaeth.  Nis  gwn  a oedd  y Genadaeth  f 
Gartrefol  wedi  cael  bodolaeth  y pryd  hwnw  yn  y f 
ffurf  bresenol ; modd  bynag  yr  oedd  cynorthwy  yn  ; 
uniongyrchol  o eglwys  wan,  yn  ymyl,  yn  Hawn  ^ 
mor  ddidrafferth  ac  effeithiol  ag  anfon  yr  arian  i . 


EGLWYSI  SYDD  WEDI  MARW. 


95 


drysorydd  y Genadaeth,  ac  anfon  cais' i’r  Cyfarfod 
Dosbarth,  oddi  yno  i’r  Gymanfa  Dalaethol,  ac 
oddi  yno  i’r  Bwrdd  Cenadol  am  eu  cael  yn  ol. 
Wrth  edrych  dros  gyfrifon  yr  eglwys  ar  yr  adeg 
hon,  mae  yn  amlwg  nad  oeddynt  yn  gwneyd  eu 
goreu  eu  hunain.  O’r  deugain  cyfranwyr,  chwech 
yn  unig  sydd  yn  rhoddi  dvvy  ddolar  ac  uchod  am 
y flwyddyn.  Bu  Thomas  Thomas  a David  Jones 
yn  swyddogion,  ac  efallai  erailL 

EGLWYS  BETHESDA. 

Sefydlwyd  yr  eglwys  hon  yn  mis  Medi,  1856. 
Nifer  yr  aelodau  ar  y pryd  oedd  13.  Dewiswyd 
yn  swyddogion — Jabes  Davies  a Rees  Jones.  Mewn 
rhai  blynyddau  wedi  hyn,  dewiswyd  Thomas  Da- 
vies a John  Jenkins.  Codwyd  capel  cyffion  nadd- 
edig,  ac  yn  hwnw  buwyd  yn  addoli  hyd  y diwedd. 
Ymddengys  mai  camgymeriad  oedd  adeiladu  y 
capel  hwn,  gan  ei  fod  yn  rhy  agos  i Bethania. 
Dadgorfforwyd  yr  eglwys  tua’r  flwyddyn  1880. 

EGLWYS  SALEM. 

Dechreuw3^d  yr  achos  yn  Salem  y Sabboth  cyn- 
taf  yn  mis  Mawrth,  1862,  ac  ar  y i3eg  o’r  un  mis 
sefydlwyd  3^r  eglw3^s  gan  y Parch.  R.  Williams, 
Moriah,  a Thomas  Alban,  Centreville.  Y diacon- 
iaid  cyntaf  oeddynt,  John  C.  Morgans  a Daniel 
Richards.  Rhif  yr  eglwys  pan  y’i  sefydlwyd  oedd 


96 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


32.  Wedi  ymadawiad  Morgans  a Richards  dewis- 
wyd  J.  L.  W.  Evans  ac  Evan  Lloyd.  Capel 
bychan  o gyffion  naddedig  oedd  y fan  lie  yr  add- 
olent.  Dadgorfforwyd  tua’r  flwyddyn  1879. 

EGLWYSI  POMEROY,  COALPORT  A MINERSVILLE.  | ' 

Methasom  gael  llawer  o hanes  yr  eglvvysi  hyn.- 
Cawsom  ychydig  gan  yr  hen  dad,  y Parch.  John 
T.  Williams,  Erie,  Col.  : “ Daethyrn  i Coalport,” 

meddai,  “ tua  dechreu  Mehefin,  1842.  Yr  oedd 
yr  ychydig  bobl  grefyddol  oedd  yno  yn  addoli  yn 
gymysg  yn  y school-house  ar  y Sabboth,  ac  mewn 
tai  anedd  ar  nosweithiau  o’r  wythnos.”  Bu  y 
Parch.  R.  Williams  yn  pregethu  iddynt  ac  yn 
gweinyddu  yv  ordinhadau — efe  oedd  yr  nnig 
weinidog  ordeiniedig  yn  y Dosbarth  ar  y pryd. 
“ Gan  nad  oedd  arian  yn  treiglo,  ei  dal  fyddai 
store  goods^  a byddent  yn  cael  eu  derbyn  gyda 
sirioldeb,  a bendithiai  Duw  y genadwri  er  achub- 
iaeth  ac  ymgeledd  eneidiau.”  “Wedi  blino  yn  y 
dull  hwn,  penderfynwyd  adeiladu  capel  bychan — 
yr  oedd  hyn  tua  1845  mi  dybiwyf.  Cawsom  ar 
ddeall  yn  fuan  ei  fod  rhy  fychan,  ac  yn  mhen  tua 
dwy  flynedd  estynwyd  ef  tua  10  i 15  tr.,  acaeth  yr 
eglwys  trwy  yr  adeiladu  cyntaf  a’r  ail  heb  fyned 
ar  draws  y byd  i gasglu.”  Bu  eglwys  Coalport  yn 
foddion  i godi  capel  bychan  yn  Mason  City,  W. 
V. , ond  oherwydd  ansefydlogrwydd  aeth  hwnw  yn 


EGLWYSI  SYDD  WEDl  MARW. 


97 


fethiant.  “Yr  oedd  y g-wahanol  enwadau  yn  cyd- 
addoli  ac  yn  cael  pregethu  parhaus  yn  Minersville. 
Ond  tua’r  flwyddyn  1864  neu  1865  adeiladodd  y 
T.  C.  gapel  bychan.”  Gadawodd  y Parch.  J.  T. 
Williams  yn  1866.  Deallwyf  fod  yn  Coalport  yn 
swyddogion  ddynion  rhagorol  o ran  gwybodaeth, 
ffyddlondeb  a sancteiddrwydd  bnchedd,  sef  Will- 
iam Bowen  a William  Llywellyn,  tad  yr  Anrh. 
Samuel  Llywellyn,  a Lewis  Williams.  Bu  Ebenezer 
Williams,  yr  hwn  oedd  yn  swyddog  yn  Minersville, 
yn  gymwynaswr  mawr  rr  achos.  Mewn  cyfnod 
diweddarach  etholwyd  David  Edwards  yn  flaen- 
or  yn  Coalport  a Peter  Jones  a George  Jones 
yn  Minersville.  Yn  yr  eglwysi  hyn  y dechreuodd 
y Parchn.  J.  M.  Jones  a William  Rees  bregethu. 
Bu  yr  olaf  yn  eu  gwasanaethu  flynyddoedd  heb 
fawr  o gydnabyddiaeth.  Bu  farw  trwy  ddamwain 
yn  y banc  glo.  Bu  achos  llewyrchus  yn  Pomeroy 
: unwaith.  Cynaliwyd  yno  Gymanfa  tua  1848,  a 
! thrachefn  tua  1866.  Mae  yr  achos  wedi  darfod  yn 
Pomeroy  er  ys  dwy  neu  dair  blynedd,  Adeilad- 
! wyd  capel  hardd  yn  Coalport  flynyddoedd  yn  ol  yn 
. werth  rhai  miloedd  o ddoleri.  Mae  yn  eiddo  i’r 
I Cyfundeb  yn  awr,  ac  ar  werth. 

EGLWYS  PORTSMOUTH. 

i Nis  gallwn  roddi  manyldeb  am  yr  eglwys  hon. 

^ Bu  fyw  a bu  farw,  ac  nis  gallwn  roddi  dyddiad  y 


98  SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 

naill  na’r  Hall.  Bu  gwedd  obeithiol  ar  yr  achos 
unwaith.  Bu  Dr.  Harris  yn  gweinidogaethu  iddi 
am  gytnod,  pan  yr  oedd  yn  byw  yn  Ironton.  Yr 
adeg  hono  codwyd  capel  hardd,  gwerth  miloedd  o 
ddoleri.  Bu  heb  dalu  am  dano  yn  llwyr  hyd  nes 
iddo  gael  ei  werthu.  Bu  yr  achos  yn  Portsmouth 
yn  dipyn  o dreth  a thrafferth  i’r  Dosbarth  am 
flynyddau.  Y mae  yr  eglwys  wedi  darfod  er  ys 
blynyddau  a r capel  wedi  ei  werthu. 


PREGETHWYR  Y SEFYDLIAD, 

Y RHAI  FU  YN  GWASANAETHU  O’r  DECHREUAD  HYD 
YN  AWR. 


Y PARCH.  DAVID  ROSSER. 

Dyn  mawr,  trwm,  lluniaidd  a serchog  yr  olwg 
arno  oedd  Mr.  Rosser.  Ni  chafodd  lawer  o fan- 
teision  addysg  yn  moreu  ei  oes.  Dechreuodd  ar  y 
gwaith  o bregethu  yn  foreu  iawn,  tua’r  fiwyddyn 
1833;  ond  ni  chafodd  ei  ordeinio.  Efe,  pan  ar  ei 
i daith  o Columbus  i Cincinnati,  yn  nhy  Timothy 
; Jones,  ger  Centre ville,  a bregethodd  y bregeth 
' Gymraeg  gyntaf  erioed  yn  sefydliad  Jackson  a 
. Gallia.  Gof  ydoedd  o ran  ei  alwedigaeth,  ac 
i ychydig  fyddai  yn  bregethu  nes  y daeth  i’r  sefydP 
j iadi  fyw,  sef  yn  1853.  Bu  yn  pregethu  oddiyno 
yn  mlaen  yn  bur  gyson  hyd  ei  farwolaeth,  yr  hyn 
I a gymerodd  le  Awst  28,  1868.  Un  hynod  oedd 
r Mr.  Rosser  ar  weddi.  Yr  oedd  ganddo  lais  da  ac 
' yn  siarad  mewn  cryn  hwyl  yn  ami.  Cofus  genyf 
i pan  yn  llanc  mai  Rosser  oedd  fy  newis  bregethwr. 

' Yr  oedd  yn  wr  a anwylid  yn  fawr  gan  yreglwysi. 

^ Yr  oedd  Mr.  Rosser  yn  gvvybod  am  galedi  cysyllt- 
[ iedig  a bywyd  pioneer.  Rhydd  Mr,  Morgans, 
i Moriah,  yr  hanes  a ganlyn:  “ Pan  oeddwn 


lOO 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


yn  dyfod  o Cincinnati  i Gymanfa  Moriah  ^yda’r 
bad  i Portsmouth,  a cherdded  oddiyno  i Moriah, 
23  milltir,  pan  o fewn  wyth  milltir  i’r  lie, 
pwy  a welwn  yn  eistedd  ar  ochr  y ffordd  o fy 
mlaen  ond  y Parch.  David  Rosser,  yr  hwn  oedd 
hefyd  yn  myned  i’r  Gymanfa.  Yr  oedd  vvedi  tynu 
am  ei  draed,  a’r  rhai  hyny  yn  bothellau  mawrion, 
ac  wedi  ei  orchfygu  gan  ludded,  gan  ei  fod  yn 
ddyn  trwmi  ac  anghyfarwydd  a cherdded.  ‘ A 
allaf  fi  wneyd  rhywbeth  i chwi?’  ebe  fi.  ‘ Gelli, 
machgen  i,’ atebai,  ‘ mae  yn  dda  iawn  genyf  dy 
weled;  cerdd  yn  dy  flaen  a dywed  wrth  Evan  Da- 
vies, Hail  Creek,  am  ddyfod  a cheffyl  i fy 
nghyrchu.’  Gwneuthym  felly,  a chyraeddodd 
Mr.  Rosser  y Gymanfa  mewn  pryd.”  Yr  oedd 
Mr.  Rosser  yn  gallu  rhoddi  arbrawf  tremiol  (op- 
tical  demonstration)  yn  y Gymanfa  o wiredd  y 
geiriau,  “ Trwy  lawer  o orthrymderau  mae  myned 
i mewn  i’r  bywyd.” 


Y PARCH.  ROBERT  WILLIAMS. 

Mae  cofiant  helaeth  wedi  ei  y.sgrifenu  gan  ddyn' 
ion  medrus  i’r.  gwr  hynod  hwn,  Er  fod  y llyfr 
bron  yn  mhob  teulu  yn  yr  ardal,  eto  credwn  mai 
prin  y goddefai  teimlad  ei  luosog  edmygwyr  i mi 
beidio  rhoddi  sketch  o’i  hancs  a’i  nodweddion  yn  y 
gyfrol  hon.  Gelwid  ef  yn  dad  y sefydliad,  ac  y 


YR  HYBARCH  ROBERT  WILLIAMS, 

Moriah. 


Y PREGETHWYR. 


OI 


f 

f mae  hanes  y naill  a’r  Hall  mor  gymhlethcdig  a’u 
[ ^ilydd  fel  nas  gellir  eu  gwahanu. 

I Yr  oedd  dylanwad  Mr.  Williams  yn  fawr  ar  y 
' sefydliad  mewn  Rawer  ystyr.  Efe  ydoedd  brenin 
I sefydliad — canolbwynt  y Cyfarfod  Ysgolion  a’r 
i Cyfarfod  Dosbarth.  Yn  gyff redin  ai  i’r  gadair  heb 
1 roddi  trafferth  i’w  gyfeillion  ei  alw  iddi,  a theimlai 
i pawb  ei  fod  yn  ei  le.  Pan  ddywedai  ei  farn  ar 
fater,  nid  yn  ami  y meddyliai  neb  ei  wrthwynebu, 

I ac  os  gwnai  rhywun  hyny  heb  ddweyd  synwyr 
I clir  a grymus,  cai  y cyfryw  ergyd  effeithiol  gyda 
I gair  neu  ddau  nes  y byddai  yn  siiddo  mewn  cy- 
I wilydd  am  ryfygu  agor  ei  enau.  Nid  oedd  wedi 
l enill  y meistrolaeth  hyny  ar  ei  dymerau  ag  y dys- 
i g^wylid  i ddyn  o’i  safle  ef  wneyd.  Ac  onibae  fod 
[ei  farn  yn  dda,  a’i  egwyddor  yn  gywir,  buasai  y 
jg-wendid  hwn  yn  lladd  ei  ddylanwad;  ond  oher- 
wydd  ei  synwyr  cyffredin  cryf,  ei  adnabyddiaeth 
o’r  natur  ddynol,  cywirdeb  ei  amcanion,  nerth  a 
chyflymder  ei  feddwl,  hyawdledd  a llymder  ei 
ymadrodd,  duwiolfrydedd  ei  ysbryd,  urddas  ang- 
hyrchadwy  {iinapproac liable)  ei  berson,  a’i  fedrus- 
rwydd  digymar  i drin  yr  aflywodraethus,  enillodd 
jddylanwad  ac  awdurdod  tu  hwnt  i neb  fu,  sydd 
nac  a ddaw  byth  yn  sefydliad  Jackson  a Gallia. 
Pe  buasai  yntau  yn  fyw  yn  awr  nis  gallasai  gario 
yr  awdurdod  a wnaeth  yn  ei  ddydd. 

Gwlad  werinol  ydyw  hon,  ac  y mae  ysoryd 


102 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


gwerinol  wedi  lefeinio  cyrndeithas  gymaint  fel  na 
oddefir  mwy  unbenaeth  mewn  eglwys  mwy  na 
gwlad.  Cydnabyddwn  fod  per3^gl  i ysbryd  gwer- 
inol ac  annibynol  i gael  ei  gario  yn  rhy  bell,  neu 
yn  hytrach  dywedwn  fod  perygl  i’rteimlad  o gyd- 
raddoldeb  fod  yn  achlysur  i haerllugrwydd.  Dy- 
lai  fod  rhyddid  barn  a llafar,  a dylid  cydnabod 
hawliau  pob  dyn  fel  aelod  cyrndeithas;  eto,  yn  ol 
dysgeidiaeth  yr  Ysgrythyr,  dylid  “ gwneyd  cyf- 
rif  niawr  o swyddogion  crefyddol  er  mwyn  eu 
swydd.  Weithiau  yn  awr  gwelir  corach  anwyb- 
odus  yn  torsythu,  gan  dybied  ei  him  yn  rhywun 
mawr,  ac  yn  siarad  a swyddogion  penaf  yr  eglwys 
gyda’r  tin  eofndra  ag  y siaradai  a hogiau  haner 
tyfu.  Bendith  i’r  cyfryw  ac  i’r  eglwysi  yn  ami  yn 
awr  fyddai  presenoldeb  urddasol  Mr.  Williams  i 
“ genhedlu  ysbryd  caethiwed  drachefn  iberi  ofn.” 
Bu  yn  llafurio  o dan  lawer  o anfanteision,  ac  yn 
dyoddef  tipyn  o galedi  ar  y cyntaf,  ond  diameu 
fod  brodyr  eraill  wedi  gweithio  yn  galetach  a dy- 
oddef mwy.  Yn  ffortunus,  yr  oedd  yn  byw  yn 
nghanolbwynt  y sefydliad,  ac  yr  oedd  pawb  ar  eu 
goreu  yn  dangos  pob  caredigrwydd  iddo  ar  hyd  ei 
oes.  Ymddengys  hefyd  nad  oedd  Mr.  Williams 
yn  anghofio  dangos  caredigrwydd  i’r  rhai  fyddai 
mewn  eisiau.  Yn  fuan  ar  ol  eiddyfodiad  i’r  wlad, 
byddai  yn  myned  weithiau  i ardal  Horeb,  tua  wyth 
milldir  o’i  gartref,  i bregethu  mewn  tai  annedd. 


Y PREGETHWYR. 


TO3 


Rhoddent  iddo  haner  dolar  am  ei  lafur.  Yr  oedd 
dyn  tlawd  o Gymro  yn  yr  ardal  yn  byw  ar  elusen, 
a gwelid  Mr.  Williams  yn  ami  yn  cyflvvyno  yr 
haner  dolar  gawsai  am  bregethu  i’r  gwr  tlawd 
hwnw.  Ond  yr  hwn  sydd  yn  rhoddi  i’r  tlawd  sydd 
yn  rhoddi  benthyg  i’r  Arglwydd.  Felly  y bu 
gyda  Mr.  Williams. 

Cafodd  ei  fendithio  a hir  ddyddiau,  a gadawodd 
gryn  gyfoeth  ar  ei  ol  i’w  weddw  a’i  ddwy  ferch. 
Yn  fuan,  dylynodd  Mary,  ei  ferch,  ei  thad  i dir 
anghof.  I ddangos  y profedigaethau  a’r  peryglon 
y mae  pregethwyr  teithiol  yr  ardal  yn  agored 
jiddynt,  rhoddwn  yr  hanes  a ganlyn  a roddir  gan 
Mr.  David  Morgans:  Pan  oedd  Mr.  Williams 
yn  bur  hen  a methedig,  cychwynodd  i’w  daith 
Sabbothol  i Bethania  a Soar.  Yr  oedd  yn  ddiwr- 
nod  gwlawog  ac  ystormus.  Pan  yn  dychwelyd 
‘adref  o Soar,  a phan  gyferbyn  a thy  Daniel  D. 
Morgans,  yr  oedd  y mellt  yn  fflachio,  a’r  taranau 
yn  rhiio,  a chysgodau’r  hwyr  o’i  amgylch  yn  cr3m- 
hoi.  Gwaeddodd  ar  Mr.  Morgans  a dymunodd 
arno  i’w  hebrwng  trwy  y dwr  oedd  ar  y gwaelod 
gerllaw.  Wedi  i Daniel  gyfrwyo  ei  geffyl,  maent 
yn  cyd-deithio  tua’r  aber  (creek).  Erbyn  cyraedd 
ymyl  y dwr  mae  yn  bur  dywyll,  a phan  oeddynt 
ar  ben  y bont  oedd  yn  croesi  yr  aber,  fflachiodd 
mellten  gyda  y fath  ddysgleirdeb  nes  eu  dallu 
hwy  a’r  ceffylau.  Safodd  ceffyl  Mr.  Morgans, 


104  SEfYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA.  j 

i 

ond  aeth  ceffyl  Mr.  Williams  yn  ei  flaen  a thros  y ) 
dibyn  i'r  creek.  Ymryddhaodd  Mr.  Williams  o’r  ‘ 
cyfrwy,  a chafodd  Morgans  afael  ynddo  athynodd  : 
ef  i’r  Ian.  Yr  oedd  Mr.  Williams  yn  nodwr  da,  ^ ; 
ond  yr  oedd  pwysau  y dillad  yn  rhwystr  mawr  S 
iddo.  Codwyd  ef  ar  ei  geffyl,  dygwyd  ef  i dy  Mr.{’ 
David  Morgans,  ac  wedi  newid  ei  ddillad,  hel^ 
ryngwyd  ef  adref  gan  Daniel  N.  Edwards.  jj 

Nid  Mr.  Williams  yn  anig  o bregethwyr  yr  ar.  : 
dal  sydd  yn  gwybod  am  “beryglon  llifddyfroedd,^^  i i 
er  na  fu  neb,  ar  a wyddom,  mewn  cymaint  enbyd^^  i • 
rwydd  am  ei  einioes  ag  ef.  Rhoddwn  yn  fyr  ych^  = . 
ydig  o’i  nodweddion  fel  preg^thwr.  wSylwn  yn  • 

1.  Ar  ei  naturioldeb.  Dywedai  Cranogwen  am  i 
dano  mai  efe  oedd  y siaradwr  mwyaf  naturiol  o . 
Gymro  a glywodd  ar  gyfandir  America.  Siarad  ' 
ac  nid  adrodd  na  darllen  wnai  yn  y pwlpud.  Pan  ' 
yn  cael  hwyl  medrai  waeddi,  a hyny  yn  y modd  - 
mwjmf  soniartis.  Ar  adegau  felly  byddai  ei  lais  yn 
fwyn,  treiddgar  a thrydanol.  Nid  oedd  neb  byth  . 
yn  blino  ar  ei  lais. 

2.  Medrai  adrodd  hanesyn.  Nid  pob  pregethwr 
fedr  adrodd  stori.  Mae  ambell  un  yn  ei  lladd  cyn 
ei  gadael;  ond  gadawai  Mr.  Williams  yr  hanesyn, 
nen  y gydmariaeth,  yn  y pwynt  priodol  yn  hollol, 
a thaflai  holl  nerth  ei  feddwl  a'i  lais  gyda’r  cym- 
wysiad.  Hyn,  yn  nghyd  a naturioldeb  y traddodi, 
grymusder  ei  iaith,  a phereidd-dra  ei  lais,  oedd  : 


Y PREGETHWYR.  TO5 

dirgelwch  y “myn’d”  oedd  ar  ei  bregeth  ar  bryd- 
iau. 

; 3.  Yr  oedd  jn  feddianol  ar  gynreddfau  {intuition) 

' hynod  nerthol.  Fel  hyn  yr  ysgrifena  y Parch.  J. 
j P.  Morgan  am  dano:  “ Gwelir  dosbarth  lluosog 
iawn  o feddylwyr,  ie,  y lluosocaf  o lawer,  yn  am- 
gylchu  y gwirionedd,  yn  ymholi  pa  ffordd  yr  eir 
I lie  trig  goleuni.  Y maent  yn  agoshau  at  y gwirion- 
^edd  yn  araf,  gan  edrych  arno  o wahanol  gyfeiriad- 
^ an,  eto  yn  benderfynol  yn  esgyn  ei  fynydd  ac  i’w 
bebyll.  Gwelir  dosbarth  arall,  os  ydy w yn  briodol 
; eu  galw  yn  ddosbarth  gan  mor  lleied  eu  nifer,  yn 
disgyn  yn  nghanol  y gwirionedd,  yn  ei  weled  ac 
yn  ei  deimlo  yn  ei  oleuni  a’i  nerth  tragwyddol  ei 
hunan.  Dyma  y meddwl  cynreddfob  Nid  can- 
lyn  o gam  i gam,  ac  o ris  i ris  y llwybrau  arfered- 
ig  gan  farwoHon  y ddaear  hon  i esgyn  i deml 
gwirionedd,  ond  disgyn  fel  seraff  i ganol  y deml 
gan  deimlo  fod  yr  Arglwydd  Dduw  yn  oleuni  tra- 
: gwyddol  iddi.  Fel  y canai  y bardd  Seisnig: 

I‘  Others,  though  great, 

Beneath  their  argument  seemed  struggling,  while 
He,  from  above  descending,  stooped  to  touch 
^ The  loftiest  thoughts.’ 

I Nid  ymresymu  y gwirionedd  wnai  M.  Williams, 
I ond  ei  draethu,  yn  ei  oleuni  a’i  nerth  dwyfol,  gan 

ialw  yn  daer  ar  blant  dynion  i ymostwng  i awdur- 
dod  aruchel  y gwirionedd  fel  y mae  yn  yr  lesu.’' 
7 


I06  SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 

Byddai  y gallu  hynod  hwn  yn  ei  feddwl  yn  elfen 

0 newydd-deb  parhans  yn  ei  bregethau.  Nid  oedd 
ganddo  lawer  o lyfrau,  ac  ni  fyddai  yn  darllen 
cymaint  a llawer  pregethwr.  Yr  oedd  yn  dangos 
gwrthwynebiad  yn  fynych  i sefydlu  eglwysi  new- 
yddion  ar  y cyffiniau,  ac  nid  ydoedd  mor  gefnogol 

1 ymgeiswyr  ieuainc  am  y weinidogaeth  ag  y 
buasai  yn  ddymunol  ar  rai  prydiau.  Hwyrach 
mai  dyma  y rheswm  na  chododd  yr  tin  pregethwr 
yn  Moriah  tra  bu  ef  byw. 


Y PARCH.  DAVID  LEWIS. 

Fel  hyn  yr  ysgrifena  Mr.  Morgans,  Moriah,  am 
dano:  “Ynmis  Awst,  1837,  daeth  y Parch.  David 
Levds  i’r  sefydliad.  Brodor  o Sir  Aberteifi  oedd 
Mr.  Lewis  o enedigaeth  a dygiad  i fyny,  ond  o’r 
Neuadd,  ger  Llanidloes,  y daeth  i’r  wlad  hon.  Bu 
yn  cydlafurio  a Mr.  Williams  am  tna  thair  blyn- 
edd.  Rhoddwyd  Centreville  a Moriah  yn  daith 
Sabboth,  a Horeb  ar  ei  phen  ei  him.  Dyn  trwm 
ac  o daldra  cyffredin  oedd  Mr.  Lewis.  Pregethai 
yn  dda  ac  adeiladol,  ac  yr  oedd  yn  sobr  a difrifol 
iawn  wrth  draddodi.  Cadwai  at  reolau  y Corff  yn 
Nghymru  i r llythyren  yn  mhob  amgylchiad,  a 
phan  y troseddai  rhyw  aelod  rhoddai  ei  law  yn 
drwm  ar  y cyfry w,  ac  efallai  yn  rhy  drwm  weith- 
iau.  Yr  oedd  yn  Galfin  trwyadl.  Symudodd  i 


i 


Oak  Hill. 


Y PREGETHWYR. 


107 


Ebensburg-,  Pa.,  a bu  yn  gweinidogaethu  yno  hyd 
ei  farwolaetli.'’ 


Y PARCH.  RICHARD  DAVIES. 

Yn  y flwyddyn  1840  nen  1841,  dechreuodd  Rich- 
ard Davies,  brodor  o Drefnewydd,  Cymru,  breg- 
ethu.  Parhaodd  i gydlafurio  a brodyr  eraill  yn  y 
sefydliad  am  bump  neu  chwe’  mlynedd.  Aeth  i 
Pomeroy,  ac  oddi  yno  i Minnesota.  Siaradwr 
cyflym  iawn,  a chan  nad  oedd  yn  tori  ei  eiriau  yn 
eglur,  yr  oedd  yn  anhawdd  ei  ddeall,  a gwrando 
ein  goreu.  Efe  draddododd  y bregeth  gyntaf  yn 
eglwys  Sardis. 


Y PARCH.  DANIEL  EVANS,  V WERN. 

Cafodd  y gwr  ieuanc  gobeithiol  hwn  ganiatad  ^ 
ddechreu  pregethu  tua’r  flwyddyn  1839,  ond  buan 
iawn  fe’i  cymerwyd  ymaith  gan  angeu  i’r  wlad 
well,  ni  hyderwn.  Brawd  ydoedd  i Evan  Evans, 
Nant-y-glo,  a dywedir  ei  fod  yn  meddu  cymwys- 
derau  arbenig  i’r  weinidogaeth. 


Y PARCH.  JOHN  W.  EVANS. 

Brodor  o Bronant,  Sir  Aberteifl,  ydoedd  Mr 
Evans.  Dechreuodd  bregethu  yn  1843.  Ni  chaf. 
odd  ond  ychydig  mewn  cydmariaeth,  o fanteision 


io8 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


addysg  yn  more  ei  oes,  ond  gwnaeth  ddefnydd 
rhagorol  o’r  hyn  a gafodd.  Daeth  yn  ddarllenwr 
cywir,  yn  ysgrifenydd  destlus,  ac  yn  siaradwr 
rhwydd  ac  effeithiol.  Cafodd  ef  a'r  brodyr  adna- 
byddus  John  T.  Williams,  Pomeroy,  yn  awr  o 
Erie,  Col.,  a’r  diweddar  Howell  Powell,  eu  holi 
a’u  derbyn  yn  bregethwyr  yn  yr  tin  Gymanfa,  yr 
hon  a gynaliwyd  yn  Moriah  yn  1843.  Ordeiniwyd 
fe  yn  1849.  Bu  farw  yn  hen  a chyflawn  o ddydd- 
iau  ar  y cyntaf  o Dachwedd,  1892,  wedi  bod  am 
yn  agos  i haner  canrif  yn  gwasanaethu  yr  eglwysi 
yn  efengyl  ei  Fab  Ef. 

Yr  oedd  11a wer  o hynodion  gwerth  eu  coffa  yn  y 
gwas  ffyddlon  hwn  i Grist.  Gellid  yn  hawdd  ys- 
grifenu  cyfrol  o’i  hanes,  ond  ni  oddef  ein  gofod  i 
ni  ond  crybwyll  yn  unig  ei  brif  ragoriaethau  fel 
dyn  a phregethwr.  Yr  oedd  tri  pheth  nodedig 
ynddo  fel  dyn,  sef  ei  wroldeb,  ei  hiinan-lywodraeth 
a’i  gallineb.  Cafodd  ei  ran  o ystormydd  a phrof- 
edigaethau  yr  anialwch,  ond  ni  wnai  yr  oil  iddo 
ddigaloni  na  llwfrhau,  ond  dylynai  ei  alwedigaeth 
gysegredig  gyda  dianwadalwch  diofn  a dirwgnach^ 
gan  ddiystyru  gwrthwynebiadau  ac  anhawsderau. 
Medrai  gadw  ei  dymerau  o dan  ly wodraeth  ragorol. 
Yr  oedd  wedi  enill  concwest  arno  ei  hun  yn  dda. 
Ni  ddadguddiai  lawer  o’i  gyfrinach  i neb.  Nid 
oedd  yn  hawdd  nesu  ato  na  bod  yn  eofn  arno.  Nid 
oedd  dim  ysgafnder  na  chellwair  yn  ei  ysbryd. 


Y PREGETHWYR. 


109 


i Gan  ei  fod  yn  meddu  gallu  a thuedd  i gadw  ei 
feddyliau  a’i  brofiadau  iddo  ei  him,  nid  oedd  ei 
gvvmni  nior  ddymunol  a llawer  o ddynion  mwy 
rhydd  ac  agored.  Yr  oedd  yr  elfenau  hyn,  yn 
nghyd  ac  eraill  yn  ei  gymeriad,  yn  peri  i lawer 
llanc  ieuanc  deimlo  fel  fy  hun,  yn  hurt  agw3daidd 
yn  ei  bresenoldeb.  Callineb  ydoedd  hynodrwydd 
arall.  Meddai  ar  feddwl  cy'dbwys.  Yr  oedd  ei 
^ alluoedd  yn  gydradd  a chymesur.  Dylynwn  ef  yn 

* ei  holl  gysylltiadau  fel  gweinidog  yr  efengyl — yn 
y gyfrinach,  yn  y pwlpud,  y gynadledd,  mewn 
priodas  neu  angladd,  neu  yn  ei  ymdrafodaeth  a 
dynion  yn  nghylchoedd  cy ff redin  by wyd,  ymddyg- 

[ ai  yn  wastadol  yn  ddoeth  a theilwng  o urddas  ei 

* waith  a’i  swydd  gysegredig. 

Cafodd  Mr.  Evans  gorff  cryf,  iach,  a gwydn 
iawn,  yr  hyn  ydyw  un  o'r  • cymwysderau  angen- 
i rheidiol  i’r  weinidogaeth  yn  y sefydliad  hwn. 

I Gwnaeth  Mr.  Evans  ei  gartref  ar  3’  cyntaf  ar  fferm 

! fechan,  lie  yn  awr  y saif  capel  Horeb.  Bu  yn  byw 

yno  am  naw  mlynedd;  yna  prynodd  fferm  ychydig 
i’r  de  o Oak  Hill,  lie  y bu  byw  h3"d  ddiwedd  ei 
f oes.  Gweithiodd  yn  galed  i glirio  y coed  ac  ar- 
[ loesi  y tir,  a darparai  ei  bregeth  erbyn  y Sabboth 
wrth  oleu  canwyll  frwyn  neu  pine  torch.  Pan  yn 
byw  yn  nghymydogaeth  Horeb  arferai  fyned  i 
Portsmouth  i’r  farchnad,  pellder  o 30  milldir. 
Cychwynai  cwmni  o amaethwyr  yn  gynar  yn  yr 


no 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


hwyr,  a theithient  trwy  y nos,  a chyraeddent 
Portsmouth  tua  chodiad  haul,  i werthu  ymenyn  ac 
wyau.  Byddent  yn  falch  o gael  chwe’  sent  y pwys 
am  yr  ymenyn,  a thair  sent  y dwsin  am  yr  wyau. 
Un  noson  cychwynodd  cwmni  o bedwar  o Gymry, 
sef  John  W.  Evans,  Daniel  Morgan,  John  Thomas 
a Joshua  Evans  tua  Portsmouth,  a phan  yn  agos  i 
Sciota  Furnace  ymosodwyd  arnynt  gan  colliers^  y 
rhai  a geisiasant  ladrata  yr  ymenyn  a’r  wyau. 
Curwyd  Mr.  Evans  yn  drwm  a phastwn,  ond 
llwyddodd  ef  a’i  gwmni  i ddianc  o’u  gafaelion,  ond 
ni  hysbyswyd  i ni  beth  ddaeth  o’r  wyau.  Bu  Mr. 
Williams,  fel  y crybwjdlasom,  mewn  peryglon  llif- 
ddyfroedd,  a’r  brawd  Mr.  Evans  mewn  peryg- 
lon yn  mhlith  Hadron,  a diameu  y gall  amrai  o’r 
brodyr  ddweyd  eu  bod  wedi  bod  mewn  peryglon 
yn  mhlith  brodyr  gau. 

Fel  pregethwr  yr  oedd  Mr.  Evans  yn  gryno,  ys- 
grythyrol,  ymarferol  a difrifol.  Pregethaiy  Gair, 
nid  dysgeidiaeth  dynion;  amcanai  ddod  yn  agos  at 
gydwybod  pechadur;  ymdrechai  gydag  egni  di- 
ildio  i yru  yr  hoelion  adref.  Yr  oedd  yn  feddianol 
ar  alluoedd  naturiol  cryfion,  ond  ni  amcanai  byth 
ddangos  ei  fawredd  a’i  allu  ei  hun  wrth  bregethu. 
Canolbwynt  ei  weinidogaeth  oedd,  colledigaeth 
dyn  a gras  Duw;  aberth  Crist  a gwaith  yr  Ysbryd 
Gian ; troedigaeth  yr  enaid,  a buchedd  sanctaidd. 


Y PREGETHWYR. 


Ill 


Cyw^irnod  ei  weinidogaeth  am  yn  agos  i haner  can- 
rif  oedd: 

‘ ‘ Dyfnder  calon  dyn  trtienus 
Ac  anfeidrol  olud  gras.” 

Bu  yn  fynycli  yn  llywydd  y Cyfarfod  Dosbarth  a 
Chymanfa  Ohio,  ac  efe,  os  nad  ydym  yn  camgym- 
eryd,  oedd  llywydd  y Gymanfa  Gyffredinol  gyntaf 
gynaliwyd  yn  y wlad  hon.  Tragwyddoldeb  yn  unig 
ddengys  ffrwyth  llafur  y gwas  ffyddlon  hwn  i 
Grist. 


Y PARCH.  OWEN  JONES. 

Daeth  y gwr  da  hwn  i’r  sefydliad  yn  1844,  ^ bu 
yn  pregethu  ar  y cylch  am  bymtheg  mlynedd,  sef 
hyd  ddiwedd  ei  oes.  Yr  oedd  yn  lied  hen  pan 
ddaeth  i’r  sefydliad.  Fel  hyn  y darlunia  Mr.  Mor- 
gans, Moriah,  y pregethwr  hwn:  “Dyntal,  ynsiarad 
yn  araf,  yr  hwn  a allai  siarad  ar  unrhyw  bwnc  o 
dduwinyddiaeth  yn  ddirybudd,  gan  fod  corff  o 
dduwinyddiaeth  ar  ei  gof  a’iddeall.  Enwogrwydd 
Mr.  Jones  oedd  ei  ffyddlondeb  gyda  phob  peth  a 
ymddiriedwyd  iddo.  Nid  oedd  yn  weinidog.”  Yr 
oeddwn  i yn  bur  ieuanc  pan  y bu  farw,  ond  mor 
bell  ag  y medrwn  farnu,  nid  oedd  yn  hyawdl,  ond 
sylweddol  ac  adeiladol  fel  pregethwr;  yn  ddyn 
call,  dirodres,  unplyg,  uniawn  ei  egwyddorion  a’i 
fuchedd.  Gadawodd  ddylanwad  da  arei  ol. 


I 1 2 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


Y PARCH.  MORRIS  MORRIS. 

Daeth  y brawd  hwn  i’r  ardal  o Gymru,  tua  1844, 
a bu  yn  pregethu  am  ychydig,  ond  cymerwyd  ef 
ymaith  gan  angeu  yn  fuan  ar  ol  ei  ddyfodiad  i’r 
wlad.  jJy wedir  ei  fod  yn  bregethwr  da. 


Y PARCH.  JOHN  EDWARDS. 

Ni  wyddom  pa  bryd  y daeth  y brawd  hwn  i’r 
sefydliad,  na  pha  bryd  yr  ymadawodd  i Ports- 
mouth. Gwyddom  ei  fod  yn  pregethu  i eglwysi  y 
sefydliad  tua’r  flwyddyn  1853.  Yr  oedd  yn  wr 
tew,  ac  yn  gymeriad  gwreiddiol;  meddai  ar  dipyn 
o dalent  naturiol,  ond  heb  braidd  ddim  gwrtaith. 
Yr  oedd  yn  lied  hen  cyn  iddo  ddysgu  darllen  Cym- 
raeg.  Cofir  ei  gydmariaethau  hynod  gan  lawer 
hyd  y dydd  hwn. 


Y PARCH.  JOHN  RHYDDERCH. 

Ganwyd  y brawd  hwn  yn  Llanelli,  Sir  Frych- 
einiog,  D.  C.,  yn  y flwyddyn  1816.  Treuliodd 
foreu  ei  oes  yn  Penycae,  Sir  Fynwy.  Ymunodd 
a chrefydd  pan  yn  14  oed.  Dysgodd  waith  gof, 
yr  hon  gelfyddyd  a ddylynodd  hyd  o fewn  15 
mlynedd  i’w  farwolaeth.  Priododd  yn  ieuanc  a 
bu  iddo  12  o blant.  Daeth  i America  yn  1844. 
Yn  1851  aeth  ef  a’i  deulu  i Pomeroy.  Etholwyd 
ef  yn  fuan  yn  flaenor  yr  eglwys  yno.  Yn  y 


Y PREGETHWYR. 


II3 

flwyddyn  1854  y dechreuodd  ar  waith  pwysig  y 
weinidogaeth,  pan  yn  38  mlwydd  oed.  Yn  mhen 
rhai  blynyddau  dychwelodd  i’wlferm  yn  sefydliad 
Gallia  a Jackson.  Gosodwyd  ef  yn  faan  i breg- 
ethu  ar  y cylch  gyda  r brodyr  eraill.  Gwnaed  ef 
yn  weinidog  yn  1871.  Barn  y cyhoedd  am  y 
brawd  Rhyddercli  oedd  ei  fod  yn  ddyn  gonest,  di- 
rodres  a duwiol.  Pel  hyn  yr  ysgrifena  y Parch. 
D.  J.  Jenkins  am  dano  yn  ei  sylwadau  coffadwr- 
iaethol:  “Nid  ydym  yn  honi  iddo  gyraedd  safle 
boblogaidd  iawn  fel  pregethwr,  ond  gwelsom  a 
chlywsom  am  dano  yn  cael  atnbell  i oedfa  ag  y 
byddai  yn  ddigon  amlwg  ei  fod  o dan  yr  eneiniad 
oddiwrth  y Sanctaidd  hwnw,  a bod  Crist  yn  ei  ar- 
ddel  fel  ei  was  ffyddlon.  Ni  byddai  na  gwres  yr 
haf  nac  oerni  y gauaf,  ffordd  ddrwg  na  phellder  y 
daith  yn  ei  atal  rhag  myned  i’w  gyhoeddiadau. 
Credwn  ei  fod  bob  amser  yn  teimlo  ei  fod  yn  genad 
dros  Dduw,  a bod  ganddo  genadwri  at  bechadur- 
iaid.  Ni  ymostyngai  ef  byth  i ddifyru  a goglais 
tymerau  dynion  er  mwyn  bod  yn  boblogaidd. 
Gwirioneddau  syml  yr  efengyl ; y pethau  a wedd- 
au  i athrawiaeth  iachus  a draethid  ganddo. 
Meddai  ar  brofiadau  crefyddol  uchel.  Dadganai 
y sicrwydd  mwyaf  diameuol  o berthynas  i ddiog- 
elwch  ei  gyfiwr.  Dywedai  yn  ddiberrus,  ‘ Mi  a 
wn  i bwy  y credais.  ’ ” Ychydig  cyn  suddo  i ddys- 
tawrwydd  y bedd,  adroddai  y penill  hwnw — 


I 14  SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 

‘ ‘ Syfled  iechyd,  syfled  bywyd, 

Cnawd  a natur  yn  gytun ; 

Byth  ni  syfla  amod  bywyd, 

Hen  gytundeb  tri  yn  nn." 

Yn  y flwyddyn  1872  gwerthodd  ei  fferm  a symud- 
odd  i Oak  Hill,  lie  y bu  fyw  hyd  ei  farwolaeth,  yr 
hyn  a gymerodd  le  Ebrill  ii,  1886. 


Y PARCH.  EDWARD  R.  JONES,  M.  A. 

Daeth  y gwr  parchus  hwn  i’r  ardal  yn  1874,  a 
sefydlodd  yn  Oak  Hill.  Bu  farw  yn  Gorphenaf, 
1882.  Caffaeliad  mawr  ir  ardal  oedd  dyfodiad 
Mr.  Jones.  Yr  oedd  yn  ddyn  ieuanc  dysgedig, 
doniol,  ymroddgar,  cydwybodol  a chalk  Yr  oedd 
yn  dduwinydd  rhagorol;  yn  meddu  ar  argyhoedd- 
iadau  dyfnion,  mewn  cydymdeimlad  brwdfrydig  a 
gwirioneddau  yr  efengyl ; yn  gyfaill  didwyll  ac 
ymddiriedol ; yn  student  diwyd  a difiino.  Yr  oedd 
yn  cyfansoddi  ei  bregetbau  yn  fanwl ; yn  chwilio 
am  eiriau  cymeradwy,  heb  yr  un  gair  isel,  na 
chydmariaeth  ddichwaeth,  a’r  drefn  bron  yn  ber- 
ffaith.  Byddai  pob  drychfeddwl  yn  cael  ei  osod 
yn  ei  le  priodol,  a’i  “ gymwys  gydgysylltu  ” yn  y 
cyfansoddiad  nes  ffurfio  cyfanwaith  prydferth, 
cymesur  a gorphenedig.  Ni  welsom  neb  erioed 
yn  rhoddi  cymaint  o lafur  a gofal  ar  bregeth. 
Dringodd  yn  fuan  i’r  rheng  flaenaf  o bregethwyr 
ei  enwad  yn  Ohio.  Catodd  ei  barchu  yn  fawr  gan 


Y PARCH.  EDWARD  R.  JONES 
Oak  Hill. 


[ Y PREGETHWYR. 

\ T frawdoliaeth  tra  fu  byw,  ac  y mae 
; aeth  yn  fendigedig'  ar  ol  iddo  farw. 


Y PARCH.  D.  J.  JENKINS. 

\ Ganwyd  y gwr  enwog  hwn  yn  Sir  Aberteifi,  D. 

I Mehefin  3,  1832.  Daeth  i wlad  y Gorllewin 
f jyda’i  rieni  yn  1837.  Bn  farw  Mehefin  16,  1890, 

[ I'wy  gael  ei  daro  yn  angeuol  gan  y train  yn  agos 
Hamden,  O,  Wrth  ddychwelyd  adref  o Pomer- 
)y,  wedi  bod  yn  treulio  y Sabboth,  pan  yn  dys- 
; ^wyl  y train  yn  Hamden,  aeth  allan  irodio  ychyd- 
: g oddiwrth  yr  orsaf,  lie  yr  oedd  tri  track,  Teb- 
^gol  iddo  ddyrysu  pan  oedd  y fast  train  yn  myned 
leibio;  yn  lie  cilio  oddiwrth  y perygl  aeth  i’r  main 
I rack  a chafodd  ei  ladd  mewn  moment. 

I Yr  oedd  y Parch.  D.  J.  Jenkins  yn  un  o’r  d}^- 
on  hynotaf  ar  lawer  ystyriaeth  a fagodd  y sefydl- 
, ad.  Pel  hyn  yr  ysgrifena  y Parch.  Isaac  Ed- 
wards am  dano : “ Meddai  ryw  ysbrydiaeth  an- 

isboniadwy  i godi  bywyd  yn  y rhai  fyddai  yn  ei 
^ylch.  Diameu  na  chyfododd  y sefydliad  hwn 
:ieb  a Iwyddodd  i adael  ar  ei  ol  argraffiadau  mor 
Idwfn  o linellau  ei  ddelw  yn  mhob  peth  ag  y 
^wnaeth  Jenkins.”  Yn  moreu  ei  oes  dysgodd  y 
^elfyddyd  o saer  coed,  a “ llanwodd  bob  swydd 
rn  y plwyf  ar  wahanol  adegau,  a phan  y byddai 
mw  Jenkins  yn  cael  ei  osod  i fyny,  byddai  hyny 


115 

ei  goffadwr- 


Il6  SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 

yn  ddigon  o arwydd  i eraill  i beidio  dod  allan  yn 
ei  erbyn.  A phan  aeth  allan  i’r  rhyfel  diweddal 
fel  captain  ymrestrodd  llu  o feibion  dewraf  Jeffer- 
son Tp.  a’r  cylchoedd  i fyned  gydag  ef.  ” 

Yn  ngwanwyn  1867,  dechreuodd  ar  waitt 
mawr  ei  fywyd,  a daeth  allan  ar  nnwaith  gydc 
nerth  a chymeradwyaeth  mawr.  Rhoddwyd  ef  ai 
y cyhoeddiad  y Sabboth  cyntaf,  a phob  vSabbott 
yn  ddifwlch  tra  y bn  yn  y sefydliad — y ffafr  m 
roddwyd  i neb  arall.  Cafodd  bregethu  yn  y Cyf 
arfod  Dosbarth  ac  yn  y Gymanfa  y flwyddyngyn 
taf,  a buan  iawn  daeth  yn  un  o’r  rhai  blaenaf  yn  5 
Cyfarfod  Dosbarth  a’r  Gymanfa.  Bu  yn  llywydc 
ac  ysgrifenydd  i’r  naill  a’r  Hall  ar  wahanol  amser 
an.  Yr  oedd  yn  ysgrifenydd  y Gymanfa  pan  5 
bu  farw.  Bu  yn  gwasanaethu  eglwysi  y sefydliac^ 
ar  y cylch  gyda  brodyr  eraill  am  dair  blynedd  a: 
ddeg.  Yn  1880,  ymgymerodd  a phlanu  eglwy 
yn  nhref  Jackson,  a dewiswyd  ef  yn  fugail  arni 
Bu  yn  ffyddlon  a gweithgar  ‘ mewn  amser  a< 
allan  o amser  ’ i’w  bugeilio  a’i  hadeiladu  hyd  ne: 
y galwodd  y Meistr  mawr  ef  oddiwrth  ei  waith  a 
ei  wobr. 

Yroedd  Mr.  Jenkins  yn  meddu  ar  gyfoeth  maw 
o serchawgrwydd  naturiol.  Yr  oedd  yr  elfen  (i: 
gyfeillgarwch  a chydymdeimlad  mor  gryf  yndd( 
fel  nad  oedai  am  foment  rhag  taflu  ei  hun  i ang 
hyfleusderau  mawrion  er  mwyn  cysur  ei  gyfeill 


Y PREGETHWYR. 


II7 

)n.  Yr  oedd  ynddo  ystwythder  neillduol  i gyf- 
iddasu  ei  hunan  i ateb  i’r  amgylchiadau,  a gwa- 
anol  fathau  o ddynion.  Medrai,  fel  yr  apostol, 
r )d  yn  bob  peth  i bawb.  Gallai  ddyddori  yr  ysgol- 
-r,  y plentyn,  y ferch  ienanc  a’r  hen  wraig.  At- 
F-ynai  bob  dosbarth  ato,  a theimlai  pawb  yn  dded- 
rydd  yn  ei  gwmni.  Yr  oedd  yn  hardd  a chymes^ 
>rol  o ran  corff,  ac  yn  gyffelyb  o ran  teithi  medd- 
'liol  a nodweddion  moesol;  mewn  gair  yr  oedd  yn 
■ awddgar,  a pha  ryfedd  ei  fod  yn  cael  ei  anwylo. 
'Ud  oedd  dim  yn  od  neu  eccentric  ynddo,  fel  y 
I’welir  mewn  llawer.  Ni  welid  ynddo  gonglau 
;ynod  yn  crogi  drosodd  tel  maen  anghaboledig 
ny  chwarel,  ond  ymdebygai  i faen  wedi  ei  naddu 
’i  gaboli  gan  ddwylaw  celfydd.  Yn  ystod  y tair 
ilynedd  ar  ddeg  y bu  yn  pregethu  yn  y cylch,  ni 
I lU  yn  ail  i neb  a welodd  y sefydliad  erioed  mewn 
Llafur  ac  ymdrech  i hwyluso  yr  achos  crefyddol 

Ilrwy  yr  holl  gymydogaeth.  Yr  oeddyn  cymeryd 
’ fath  ddyddordeb  yn  y cynulleidfaoedd,  fel  y 
yddai  yn  adnabod  pawb  wrth  en  henwau,  hyd  yn 
lod  y plant,  ac  yn  gydnabyddus  a holl  helyntion  y 
efydliad  o nn  cwr  i’r  Hall.  Treuliodd  ei  oes  i 
ra.no  ei  hun — nid  ei  amser,  ei  dalent,  a’i  arian  yn 
inig,  ond  ei  hun — ei  feddwl  a’i  galon,  a’i  berson, 

. hyny  er  budd  a chysur  eraill.  Yr  oedd  eangder 
;i  gydymdeimlad  led  led  a’r  ddaear. 

Fel  hyn  y darlunia  y Parch.  J.  Mostyn  Jones  ef 


1 


Il8  SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 

fel  pregethwr:  “ Teimlwn  wrth  ei  wrando  ei  fod 
wedi  derbyn  dwy  genadwri  neillduol  o’r  nef.  Un 
ydoedd  Pregetha  y Gair,’ a’r  Hall,  ‘Gwnawaith 
efengylwr.  ’ Yn  y pwlpud  pregethai  y Gair.  Nid 
coeg-feirniadaeth  na  syniadati  gwyddonol  ac  ath- 
ronaidd  heb  eu  haner  deall,  ond  y gair  a lefar- 
wyd  wrth  y tadau  trwy  Moses  a’r  proffwydi,  ac 
wrthym  ni  ‘ yn  y Mab,  ’ person  y Gair  a 
wnaethpwyd  yn  gnawd.  Byddai  ei  bregethau  yn 
ffurf  yr  ymadroddion  iachus,  a’u  cynwys,  yn  ath- 
rawiaeth  a ‘gredir  yn  ddiameu  yn  ein  plith.’  ” Yr 
oedd  y bregeth  yn  wastad  yn  codi  yn  naturiol  o’r 
testyn — yn  ll5^fn,  trefnus,  efengylaidd  ac  ymarfer- 
ol.  Ni  flinid  mo  hono  ef,  fel  llawer,  a’r  ysfa  i 
ddweyd  pethau  dyeithr  a sensational.  Hoffai  ' 
frawddegau  hirion,  hedegog,  blodeuog,  barddon-  • 
ol,  ac  weithiau  ymgodai  at  yr  aruchel.  Yr  oedd  ; 
dysgleirdeb  y ddawn  arbenig  hon,  meddai  un 
brawd,  “ yn  ei  demtio  ar  droion  i ollwng  gormod  i 
o eiriau  i’w  frawddegau,  nes  bod  yn  anfantais  i • 
rym  y syniadau  ac  effeithioldeb  y traddodiad.”  ; 
Siaradai  yn  eglur  ac  uchel — rhy  uchel,  athipyn  yn 
undonog,  ac  yn  wastad  yn  y cy wair  lleddf . Medrai 
daflu  teimlad  ei  galon  i’w  eiriau,  a byddai  ygwran- 
dawyr  yn  gyffredin  yn  gorfod  teimlo  y gwres.  Yr 
oedd  ganddo  lyfrgell  ragorol,  cof  da,  ac  yr  oedd 
ei  wybodaeth  Ysgrythyrol  a duwinyddol  yn  fwy 
manwl  ac  eang  na  mwyafrif  o bregeth wyr  ein  Cyf- 


Y PREGETHWYR. 


II9 

Lindeb  yn  America.  Mae  eglwys  Jackson,  yn 
Qghyd  a’r  sefydliad,  wedi  dangos  eu  parch  i’w 
^offadwriaeth  trwy  adeiladu  cofgolofn  ysblenydd 
vvrth  ei  fedd.  Dywedaf,  fel  y byddai  ef  yn  arfer 
3weyd  am  fedd  Lincoln  yn  mynwent  Springfield: 
“ Chwythed  yr  awel  deneu  ar  ei  fedd  yn  mynwent 
Horeb  tra  paro  oesau’r  ddaear.” 


Y PARCH.  B.  F.  THOMAS. 

Ganwyd  y brawd  hwn  yn  agos  i Llangeitho,  D. 
3.,  Mehefin  50,  1845.  Daeth  ei  rieni  i America 
yn  1847,  a sefydlasant  yn  Newark,  O.,  lie  y buont 
:yw  hyd  1850,  pryd  y symudasant  i Centreville, 
Sir  Gallia,  Ohio,  He  y bu  fyw  hyd  ei  farwolaeth. 
\\Yv  oedd  ei  dad  yn  flaenor  yn  eglwys  Centreville, 
1C  yn  ddyn  o gryn  allu  naturiol,  yn  hynod  mewn 
iinedr  i adrodd  pregethau.  Medrai  gofio  yr  iaith 
^1  dynwared  y llais  a’r  ystum  i’r  dim.  ^ Pan  oedd 
B.  F.  Thomas  ond  17  mlwydd  oed,  ymunodd  a 
byddin  yr  Undeb,  sef  91st  O,  I.  V.,  a bu  yn 
igwasanaeth  y llywodraeth  hyd  ddiwedd  y gwrth- 
jjryfel  mawr.  Bu  mewn  llawer  brwydr  galed.  Ar 
)1  dychwelyd,  bu  yn  llafurus  a fiyddlon  fel  aelod 
j eglwys  Centreville  hyd  1878,  pryd  y dechreuodd 
ir  waith  mawr  ei  fywyd.  Yn  Nghymanfa  Johns- 
l:own.  Pa.,  Hydref  20,  1888,  ordeiniwyd  ef  yn 
veinidog.  Bu  yn  gwasanaethu  ar  y cylch  yn 


120 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


tfyddlon  iawn  trwy  ei  holl  fywyd  pregethwr- 
ol.  Meddai  ar  wybodaeth  eang  o athrawiaethau 
yr  efengyl  a hanesiaeth  Ysgrythyrol  ac  eglwysig. 
Pasiodd  bob  arholiad  yn  ardderchog.  Yr  ychydig 
droion  y clywsom  ef  yn  pregethu.  argyhoeddwyd 
ni  nad  oedd  yn  ddiffygiol  mewn  gwybodaeth  a 
llais  i wneyd  pregethwr  effeithiol.  Yr  oedd  yn 
brydferth  iawn  o ran  ei  ddyn  oddi  allan,  yn  siriol 
wrth  bawb,  ac  yn  ofalns  i ysgwyd  Haw  a’i  gyfeill- 
ion  pan  y cyfarfyddai  a hwynt.  Dywedir  ei  fod 
yn  ddefnyddiol  a ohymwys  yn  y seiat ; ond  dy  wed- 
ai  y Parch.  E.  S.  Jones  wrthym  mai  ei  hynod- 
rwydd  mwyaf  oedd  ei  gymwysder  a’i  ddawn  i 
weddio  yn  gyhoeddns.  Mehefin  i,  1892,  bu  farw 
o enyniad  yr  ymysgaroedd.  Mae  nn  brawd  iddo 
yn  bregethwr  gyda’r  M.  E.  ; brawd  arall,  sef  John 
J.,  wedi  gwasanaethu  fel  Probate  Judge  dros 
Swydd  Gallia  amrai  flynyddau.  Cymerwyd  ef 
oddiwrth  ei  waith  at  ei  wobr  yn  gydmarol  ieuanc. 


PREGETHWYR  BYW  FAGWYD  YN  Y 
SEFYDLIAD. 


Y PARCH.  EVAN  S.  JONES. 

Dechreiiodd  Mr.  Jones  bregethu  yn  y flwyddyn 
1848.  Mae  yn  awr  yn  80  mlwydd  oed,  ac  yn  iraidd 
a thirf.  Parha  i fyned  i’w  gyhoeddiad  yn  gyson, 


YR  HYBARCH  E.  S.  JONES, 

Cektreville. 


I 


Y PREGETHWYR.  I 21 

ac  mae  ei  gorff  a’i  feddwl  yn  dal  yn  rhyfedd  o 
I gryf.  Ni  chafodd  lawer  o fanteision  addysg  yn 
; more  oes  fel  y cabechgyn  yn  awr,  nallawer  o fan- 
teision oddiwrth  lyfrau  hyd  brydnawn  ei  fywyd ; 
eto  y mae  wedi  profi  er  ys  blynyddau  i bawb  a’i 
j hadwaenai,  mai  dyn  wedi  ei  gymwyso  gan  natur 
I a gras  i bregethu  yr  efengyl  ydyw.  Mae  wedi 
y treulio  ei  oes  bregethwrol  yn  y sefydliad — cyfnod 
\ fwy  maith  na  neb  arall  fu  yn  y sefydliad  erioed. 

I Mae  yn  siaradwr  rhwydd  a naturiol,  yr  iaith  yn 
' ystwyth  a phriodol,  er  nad  yn  glasurol,  a llywod- 
I raeth  berffaith  ganddo  arno  ei  him  pan  mewn 
i hwyl.  Mae  ganddo  lais  nad  mynych  y cly wir  ei 
ragorach  o ran  pereidd-dra  a nerth,  a chanddo 
lywodraeth  dda  arno.  Pan  mewn  hwyl  gall  wef- 
reiddio  cynulleidfa  a’i  lais;  fel  y dywedir  am 
, Whitfield  y gallai  wneyd  i’r  bobl  wylo  wrth 
waeddi  Mesopotamia.  Mae  eichwaeth  yn  nethol- 
iad  ei  bethau  yn  dda,  a’r  drefn  yn  rhagorol.  Pan 
yn  anterth  ei  nerth  safai  yn  ffrynt  Cymanfa  Ohio 
ar  ddydd  yr  uchel-wyl.  Caffed  fyw  flynyddau  eto 
i weithio  yn  ngwinllan  ei  Arglwydd, 

Y PARCH.  R.  H.  EVANS. 

Yn  y flwyddyn  1856  y dechreuodd  y brawdhwn 
I bregethu,  a bu  yn  llafurio  yn  y sefydliad  hyd  ei 
symudiad  i Columbus,  O.,  yn  1861.  Daeth  i’r 
I wlad  hon  pan  yn  llanc  bychan  gyda’i  rieni  yn  y 
8 


122 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


fiwyddyn  1838.  Gweithiwr  caled  a di-ildio  ydyw.  i 
ac  anhawsderau  a gwrthwynebiadau  yn  eigryfhau 
yn  hytrach  na’i  Iwfrhau.  Dechreuodd  yn  nghanol  . 
anfanteision  a thipyn  o wrthwynebiadau,  ond  trwy 
ddyfalbarhad  ac  ysbryd  goddefgar  gorchfygodd  yr 
anhawsderau  i gyd.  Mae  yn  hynod  hoff  o ysgrif- 
enui’rwasg;  a phe  byddai  yr  holl  ysgrifau  gy-  j 
hoeddodd  o bryd  i bryd  yn  ystod  y deugain  mlyn-  ' 
edd  diweddaf  yn  y cylchgronau  Cymreig  yn  cael  • 
eu  casglu  yn  nghyd,  gwnant  amrai  gyfrolau  mawr- 
ion.  Wedi  gadael  y sefydliad  bu  yn  gwasanaethu  1 
gyda  llwyddiant  a chymeradwyaeth  eglwysi  Cc-  i 
lumbus,  O.,  Johnstown  a Hyde  Park,  Pa.,  Wau- 
kesha, Cambria,  Wis.,  a Picatonica.  Y mae  ' 
ei  yrfa  bregethwrol  wedi  bod  yn  gydmarol  Iwydd-  . 
ianus,  ac  mae  iddo  safle  anrhydeddus  yn  mhlith 
gweinidogion  y Cyfundeb. 

Y PARCH.  J.  P.  MORGAN. 

Dechreuodd  Mr.  Morgan  bregethu  yn  1861.  Bu  j 
yn  gwasanaethu  eglwysi  y sefydliad  hyd  1865, 
pryd  y symudodd  i Van  Wert,  O.,  i gymeryd  gof- 
al  eglwys  Venedocia.  Bu  yn  athraw  yn  District  j 
School  Sir  Jackson  am  flynyddau  cyn  dechreu  j 
pregethu.  Barnwn  mai  efe  ydyw  y galluocaf  o f 
ran  galluoedd  naturiol  a fagodd  y sefydliad ; medd  > 
amgyffrediaeth  gref,  a chof  digyfEelyb,  ac  y mae 
yn  gyfoethog  mewn  geiriau,  Dylifa  geiriau  allan  : 


Y PREGETHWYR. 


123 


o’i  enau  yn  hollol  ddidrafferth.  Gwisg  ei  ddrych- 
feddyliau  yn  wastadol  a iaith  briodol  a grymns,  ac 
|j  yn  ei  ddyddiau  goreu  pregethai  gyda  llawer  iawn 
! o ddylanwad.  Ar  y cyfan  cryn  gawr  o bregethwr 
oedd  Mr.  Morgan  pan  yn  anterth  ei  nerth.  Am 
rai  blynyddan  bellach  y mae  wedi  ei  analluogi  i 
bregethu  gan  anhwyldeb  blin,  a derbynia  gydym- 
deimlad  llwyraf  ei  hen  gyfeillion  a’i  luosog  ed- 
mygwyr. 


Y PARCH.  DANIEL  THOMAS,  M.  A. 

Dechreuodd  y brawd  hwn  bregethu  yn  1872, 
ond  wedi  myned  trwy  yr  ysgol  cafodd  alwad  i 
fugeilio  eglwys  Radnor,  O.  ; aeth  oddi  yno  i Wild 
Rose,  lie  y llafuria  yn  awr  gyda  chymeradwyaeth 
fawr.  Gweithiwr  diflino  a diail  ydy w,  hynod  odd- 
efgar  a didramgwydd  ei  ysbryd,  a chyvvir  ei  am- 
canion.  Mae  yn  bregethwr  cryf,  yn  fugail  gofal- 
us,  yn  drefnydd  rhagorol,  ac  yn  gyfaill  didwyll. 
O ran  dylanwad  saif  yn  mhlith  pregethwyr 
blaenaf  ein  Cyfundeb  yn  America. 


Y PARCH.  JOHN  MORGAN  JONES. 

Yn  Nghyfarfod  Dosbarth  gynaliwyd  yn  Moriah 
Awst  23,  1 865,  derbyniwyd  J.  M.  Jones  a William 
Rees  fel  pregethwyr  i gael  arfer  eu  dawn  trwy  y 
Dosbarth.  Yn  1870,  symudodd  i‘r  sefydliad,  a bu 


124  SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 

yn  pregethu  ar  y “ cylch  ” o’r  adeg  hono  hyd  yn 
bresenol.  Ordeiniwyd  ef  a W.  R.  Evans  yn 
Nghymanfa  Palmyra,  O.,  yn  Medi  1883.  Bu  y 
brawd  hwn  yn  llafurio  am  fiynyddoedd  o dan  lawer 
o anfanteision,  ond  y mae  yn  gwella  arno  yn  awr 
o ran  amgylchiadau.  Mae  yn  hynod  ffyddlon  i 
fyned  i’w  gyhoeddiad  trwy  bob  tywydd  a phellder 
ffordd.  Pregetha  gyda  gryn  hwyl  ar  adegau.  Y 
mae  yn  hynod  afaelgar  mewn  gweddi  yn  fynych. 
Medda  ar  lais  da,  parabl  rhwydd,  ac  y mae  ei  syl- 
wadau  yn  bwrpasol  a threfnus.  Mae  ganddo  gof 
rhagorol,  a gallu  i adrodd  hanesion  ac  i ddynwar- 
ed  eraill,  ond  pan  yn  pregetha  y mae  fel  efe  eihun 
yn  hollol,  heb  yr  un  ymgais  i ddynwared  neb;  ac 
nis  gellir  ei  gyhuddo  o fentliyca  pregeth  neb  arall^ 
Mae  yn  ddoeth  a medrus  i drafod  materion  eg- 
Iwysig  ac  i weinyddu  mewn  angladdau. 


Y PARCH.  ISAAC  EDWARDS. 

Dechreuodd  bregethu  yn  1878.  Mewn  rhai 
blynyddau  derbyniodd  alwad  o eglwys  Horeb, 
Van  Wert  Co.,  O.  Bu  yno  yn  eu  gwasanaethu 
gyda  chymeradwyaeth  neillduol  am  tua  phum 
mlynedd,  pryd  y dychwelodd  i’r  sefydliad.  Mewn 
rhai  blynyddau  dychwelodd  yn  ol  i Van  Wert  i 
fugeilio  eglwysi  Horeb  a Bethel,  ac  yno  y mae  yn 
bresenol.  Mae  yn  wr  tew,  hardd  a chymesur,  a 


Y PREGETHWYR. 


125 


hynaws  a thywysogaidd  ei  ytnddangosiad.  Y mae 
yn  siaradwr  rhwydd  a hwyliog.  Dangosa  ofal 
neillduol  dros  eneidiau.  Wrth  bregethu,  amcana 
fod  yn  ymarferol  a fresh.  Medr^drafod  dynion  3"n 
dda,  ac  y mae  yn  fugail  llwyddianus ; yn  wr  call  a 
gweithgar  ac  yn  llenwi  lie  pwysig  yn  y C^^fundeb. 
Cafodd  addysg  elfenol  a chrefyddol  dda  yn  moreu 
ei  oes.  Yn  nhy  ei  dad  y sefydlwyd  yr  egl\v3"s 
gyntaf  yu  y sefydliad,  a chan  ei  fod  3^1  b3^\v  yn 
agos  i’r  capel,  ac  yn  agos  i ganolbw3mt  3^  sef3"dliad, 
cafodd  fantais  dda  i dd3^sgu  yr  iaith  G3' mraeg. 


Y PARCH.  WILLIAM  R.  EVANS. 

Dylem  fod  yn  adwaen  y gwr  hwn  3m  dda,  ond  3"r 
3^dym  mewn  gormod  cydymdeimlad  ag  ef  i feiddio 
rhoi  darluniad  o hono.  Fe’i  ganw3"d  3m  y sef3"dl- 
iad.  Bu  f3^w  y 25  mlynedd  cyntaf  o’i  fyw3^d  3m 
mhlith  pobl  gymyvSg  a elwir  Americaniaid,  tua 
phedair  milldir  oddiwrth  unrhyw  gapel  C3"rnraeg. 
Ni  fyddai  mewn  canlyniad  yn  beth  i S3mu  wrtho 
ei  fod  yn  anhyddysg  mewn  Cymraeg  clasurol. 
Dechreuodd  bregethu  yn  1877,  ac  y mae  3m  cael 
ei  oddef  i lynu  gyda’r  gwaith  h3"d  3m  h3m. 


Y PARCH.  D.  JEWETT  DAVIES,  M.  A. 

Cafodd  y brawd  hwn  addysg  uwchraddol  o’r 
fath  oreu.  Mae  yn  dduwin3^dd  da,  yn  feirniad 


126 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


Ysgrythyrol  rhagorol,  ac  yn  esboniwr  manwl.  Y 
mae  yn  ddyn  dirodres,  ac  yn  meddu  argyhoedd- 
iadau  dyfnion,  a gwroldeb  i sefyll  drostynt.  Y 
mae  yn  siriol  a thyner,  ond  nid  yn  fasw.  Mae  yn 
bregethwr  sylweddol,  gwresog,  ond  yn  amddifad 
o lais  treiddgar  a thrydanol  i wefreiddio  cynulleid- 
fa.  Bu  yn  gwasanaethu  £el  bugail  yn  eglwysi  ^ 
Picatonica,  Newark,  Horeb,  Van  Wert  Co.,  Johns- 
town, a Youngstown,  lie  y cartrefa  yn  bresenol. 
Dechreuodd  bregethu  yn  1877. 


Y PARCH.  DAVID  THOMAS. 

Dechreuodd  y brawd  hwn  bregethu  tua  1881, 
ac  wedi  treulio  tair  blynedd  yn  ysgol  dduwinyddol 
Delaware,  O.,  cafodd  alwad  i Osage,  Kansas. 
Wedi  hyny,  bu  yn  gwasanaethu  eglwys  y M.  C. 
yn  Denver,  Colo.  ; er  ys  tua  thair  blynedd  mae  yn 
gwasanaethu  eglwysi  y “ cylch.  ” Mae  yn  wr  call, 
cj'dwybodol,  boneddigaidd  a gweithgar ; yn  breg- 
ethwr sylweddol  a chymeradwy.  Brawd  ydyw  i’r 
Parch.  Daniel  Thomas,  M.  A.,  Wild  Rose.  Wis. 


Y PARCH.  JOHN  LLOYD. 

Cafodd  y brawd  hwn  ganiatad  i bregethu  yn 
1876,  Bu  yn  llafurio  am  amrai  o flynyddoedd  yn 
eglwysi  y cylch  hyd  ei  ymadawiad  i Jackson.  Bu 


Y PARCH.  JOHN  T.  WILLIAMS, 


Yn  awr  o Erie,  Colorado. 


Y PREGETHWYR. 


127 


yn  ffyddlon  a diargyhoedd  tra  yn  y gwaith,  ac  y 
mae  iddo  le  cynes  yn  serchiadaii  llawer  o’i  adnab- 
3^ddion. 


Y PARCH.  ROWLAND  JONES, 

Bu  y brawd  hwn  yn  gwasanaethu  eglwysi  y 
“ cylch  ” am  dair  neu  bedair  blynedd  gyda  chymer- 
adwyaeth.  Mae  yn  ddyn  ieuanc  diwyd,  dirodres 
a duwiolfrydig.  Mae  yn  dringo  i fyny  yn  gyflym 
mewn  gallu  a dylanwad.  Cafodd  alwad  tua 
blwyddyn  yn  ol  i fugeilio  eglwysi  Newark  a Gran- 
ville. Deallwyf  ei  fod  yn  rhoddi  boddlonrwydd 
neillduol. 


PREGETHWYR  TUALLAN  ER  SEFYDLIAD. 


JOHN  T.  WILLIAMS,  POMEROY. 

Dechreuodd  y brawd  hwn  bregethu  yn  1842. 
Ordeiniwyd  ef  yn  Ngh^-manfa  Moriah  ar  yr  nn 
adeg  a’r  Parchn.  J.  W.  Evans  a Howell  Powell. 
Derbyniasoin  lythyr  oddiwrtho  yn  ddiweddar  yn 
dadgan  fod  y dyddiaii  blin  wedi  ei  oddiweddyd, 
“ baich  henaint  yn  pwyso  yn  drwm  arno.'’  Cj^d- 
nabyddid  Mr.  Williams  yn  bregethwr  galluog  a 
gr^^mus  pan  yn  llafurio  yn  y dosbarth  hwn.  Yr 
oedd  yn  dduwinydd  rhagorol  ac  yn  feddyliwr  cvyi' 
agwreiddiol.  Y troion  y clywsom  ef  yn  pregethu 


128 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


yr  oedd  yn  siarad  mewn  cyweirnod  uchel  iawn. 
Bu  yn  g-wasanaethu  eglwysi  Pomeroy  am  tua  23 
mlynedd,  pryd  y symudodd  i'r  Gorllewin,  ac  yn 
Erie,  Col.,  y mae  yn  awr. 


Y PARCH.  DR.  HARRIS.  I 

Dechreuodd  David  Harris  bregethu  tua’r  flwydd-  ! 
yn  1853.  Bu  yn  gwasanaethu  eglwys  Ironton  am  ! 
tua  15  mlynedd,  pryd  y symudodd  i Columbus,  O.  | 
Nid  oes  angenrheidrwydd  rhoddi  darluniad  yn  y j 
fan  yma,  mae  hyny  wedi  ei  wneyd  lawer  gwaith  j 
gan  ddwylaw  medrus  yn  y newyddiaduron  a’r  1 
cylchgronau  Cymreig.  Mae  ei  glod  yn  hysbys  \ 
trwy  yr  boll  fyd,  lie  y mae  Cymro.  Gwyr  pawb  j 
fod  elfenau  yn  ei  gymeriad  nad  ydynt  i’w  cael  ond  | 
pur  anaml  mewn  pregethwyr.  Yr  elfenau  hyn  j 
oedd  dirgelwch  ei  Iwyddiant  a’i  boblogrwydd.  Bu  | 
yn  cael  llawer  o farchnad  i’w  “fedd  feini”  yn  y sef-  j 
ydliad,  byddai  felly  yn  ymgydnabyddu  a llawer  | 
o’r  bobl,  a byddai  yn  gytfredin  yn  dyfod  i’r  Cyfar-  | 
fod  Dosbarth.  Erbyn  hyn  mae  ei  gorff  hardd  v 
yntau  yn  gorwedd  yn  ngwaelod  bedd,  a rhyw  un 
arall  yn  cerfio  maen  i’w  osod  wrth  ei  fedd. 


Y PARCH.  WILLIAM  REES. 

Dechreuodd  bregethu  yn  1865.  Treuliodd  y 
rhan  fwyaf  o'i  oes  yn  Pomeroy,  ond  bu  am  gyfnod  ' 

i 

) 

I 

t 


Y PREGETHWYR. 


1 29 

byr  yn  gwasanaethu  eglwys  Ironton.  Yroedd  yn 
feddianol  ar  alluoedd  naturiol  cryfion,  ynefrydydd 
caled,  ei  lais  yn  amddifad  o dynerwch,  a’i  acen 
heb  fod  yn  ddymunol.  Yr  oedd  o gymeriad  diar- 
gyhoedd,  a llafuriodd  yn  ffyddlon  o dan  fyrdd  o 
anfanteision.  Trefnwyd  iddo  gael  ei  ordeinio  yn 
Nghymanfa  Palmyra  yn  1883,  ond  o herwydd 
rhyw  gamddealldwriaeth,  neu  yn  hytrach  amryf- 
usedd  y Cyfarfod  Dosbarth,  ni  ddarfu  iddo  fyned 
yno.  Cyn  cael  Cymanfa  wed’yn  cyfarfyddodd  a’i 
angeu  mewn  modd  disymwth  yn  y banc  glo. 


YR  YSGOLION  SABBOTHOL. 


Mae  yr  hanes  a ganlyn  wedi  ei  ysgrifenu  gan 
Mr.  D.  A.  Lloyd,  Moriah,  ysgrifenydd  y Cyfarfod 
Ysgolion: 

“Nis  gwyddom  pa  le  na  chan  bwy  y tfurfiwyd  y 
Cyfarfod  Ysgolion,  ond  cawn  ei  fod  mevvn  bodol- 
aeth  yn  y flwyddyn  1844,  oblegid  cawn  gofnodiad 
o Gyfarfod  Ysgolion  yn  cael  ei  gynal  yn  Horeb 
yn  mis  Awst  o’r  flwyddyn  a nodwyd,  a gwelwn 
fod  cyfrifon  rhif  a llafur  y flwyddyn  hono  yn  Hawn, 
felly  3^mddengys  nad  c^^farfod  Horeb  oedd  y cyn- 
taf,  ond  fod  hwnw  rh^^w  adeg  yn  1843,  neu  cyn 
hyny.  (Bu  C^'farfod  Ysgolion  yn  Sardis  yn  1843). 
Cynelid  y Cyfarfodydd  Ysgolion  a’r  cylch  yn  y 
gwahanol  gapelau  yn  y sefydliad  bob  dan  fis  ar 
ddydd  gwaith  am  flynyddoedd  lawer  ar  y cyntaf, 
pryd  yr  holid  ysgol  y He  ar  y pwnc  neu  ran  o’r 
Ysgrythyr  i rai  mewn  oed,  a holwyddori  y rhan 
ieuengaf  o’r  ysgol  yn  y Rhodd  Tad,  Rhodd  Mam, 
&c.,  gan  lywydd  y cyfarfod,  a mawr  oedd  ac  yw 
eto  y llafur  a’r  rhagddarpar  ar  gyfer  y cyfarfod- 
ydd hyn,  fel  y gellir  dweyd  eu  bod  wedi  bod  yn 
fendithiol,  Heblaw  rhoddi  ychydig  o brawf  ar 
lafur  3"sgol  y He,  derbynir  a darllenir  adroddiadau 
pob  ysgol  yn  yv  undeb,  a’u  rhif,  llafur,  a’u  pres- 


YR  YSGOLION  SABBOTHOL.  I3I 

enoldeb  er  y cyfarfod  o’r  blaen,  yr  hyn  sydd  yn 
foddion  i gadw  safle  pob  ys^sfol  yn  ffres  o flaen  y 
meddwl.  Hefyd,  y mae  yr  adroddiad  hwn  yn 
cynwys  rhif  y dirwestwyr  yn  mhob  ysgol,  a pha 
nifer  o gyfarfodydd  dirwestol  a gynaliwyd  er  y 
cyfarfod  or  blaen.  Hyn,  hwyrach,  sydd  yn 
rhoddi  cyfrif  am  fod  rhif  dirwestwyr  dosbarth 
Jackson  a Gallia  gymaint  arhif  aelodau  crefyddol, 
os  nad  yn  fwy.  Parhawyd  i gynal  Gyfarfodydd 
Ysgolion  bob  dau  fis,  fel  y nodwyd,  hyd  y flwydd- 
yn  1875,  pryd  y newidiwyd  ef  i fod  bob  chwe  mis, 
a pharhaodd  felly  am  ryw  dair  blynedd,  ac  yna 
newidiwyd  ef  drachefn  i bob  tri  mis,  ac  i’r  Sab- 
both  fel  y mae  yn  bresenol.  Dewiswyd  llywydd  ac 
ysgrifenydd  y cyfarfod,  ar  y cyntaf,  yn  flynyddol, 
ond  ynawr  bob  dwy  flynedd.  Gwasanaethwyd  yn 
ffyddlon  gan  y diweddar  Barchedig  Robert  Wil- 
liams, fel  ei  lywydd  cyntaf,  dros  30  o flynyddoedd. 

‘ Yr  hwn  yn  wir  a fu  ffyddlawn  yn  holl  ei  dy.  ’ Ar 
ei  ol  ef  bu  y diweddar  Barch.  J.  W.  Evans,  Oak 
Hill,  yn  llywydd  ffyddlon  tra  y caniataodd  ei  iech- 
yd.  Ar  ei  ol  ef  bu  y bywiog  a’r  gweithgar,  y di- 
weddar Barch.  D.  J.  Jenkins,  Jackson,  yn  llywydd 
tra  amgylchiadau  yn  caniatau.  Yn  lonawr,  1886, 
dewiswyd  yn  llywydd  y Parch.  W.  R.  Evans, 
Peniel,  O.,  yr  hon  sydd  yn  parhau  ffyddlon  a der- 
byniol.  Bu  y diweddar  Edward  Morris,  Oak  Hill, 
yn  ysgrifenydd  amrai  flynyddau  ar  y cyntaf,  a’r 
Parch.  J.  P.  Morgan,  yn  awr  o Van  Wert,  O.,  yn 
gwasanaethu  fel  y cyfryw  ar  ei  ol;  ac  yn  Bethel, 
Hydref,  1858,  dewiswyd  yr  ysgrifenydd  presenol. 

Heblaw  y deg  ysgol  sydd  yn  bresenol  yn  bodoli, 
mae  un  ar  ddeg  fuont  yn  bodoli  o bryd  i bryd 
wedi  peidio  a bod  mwy,  yn  ol  pob  ymddangosiad. 


132 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


sef  Ysgol  Indian  Creek,  Rhyd-y-dorth,  Rhyd  i 
Lwyd,  Bloom  Furnace,  Lime  Stone  Furnace,  I 
Tabor,  Salem,  Bethesda,  Symes’  Creek,  Hewitt’s  \ 
Fork,  a Jefferson  Furnace.  Mae  y rhai  hyn  oil  ' 
wedi  meirw,  heb  obaith  am  adgyfodiad  i’r  un  o 
honynt.  Credwn,  er  hyny,  nad  ofer  fu  eu  hyrn-  ; 
ddangosiad  byr  yn  y byd.  Hanwyd  trwyddynt  ac  j 
ynddynt  lawer  o had  da  S3’dd  a’i  ffrwyth  yn  tyfu  j 
heddyw  yn  sancteiddrwydd  yn  mucheddau  llawer,  j 
a bydd  y diwedd,  ni  hyderwn,  yn  fywyd  tra-  | 
gwyddol ; a diameu  fod  enaid  llawer  un  sydd  wedi  i 


C3U'aedd  y trigfanau  nefol  wedi  cael  rnyn  i fod  yn 
llawen  lawer  gwaith  wrth  ymwneyd  a’r  Gair  3m  yv 
3^sgolion  bychain  a S3^ml  hyn. 

Rhif  3m 


Ysgolion. 


<D 


tn  - 


< 


C3"chwyn. 


o 

bJO 


Rhif. 

Pres. 


bjO 


O 


be 


O 


Moriah 

Horeb 

Centreville . 
Oak  Hill.. 

Soar 

Bethel 

Sardis 

Bethaiiia.  - 

Peniel 

Jackson 


i£35 

1838 

1840 
1850 

1841 
1841 

1843 

1847 

1870 

1880 


66 

107 

38 

43 

43 

63 

21 

20 

53 

130 


197 

115 

147 

181 

72 

92 

67 

33 

39 

184 


13 


131 


109 

138 

31 

39 

46 

13 


54 


O.  Y. — Mae  rhai  o’r  ysgolion  uchod  wedi  cych- 
wyn  yn  gynarach  na’r  flwyddyn  1844,  ond  nid  oes 
genym  gyfrif  i roddi  o hon3mt  3m  g3mt.  Y^r  eidd- 
och,  D.  A.  Llo3"d,  Ysg. ” 


YR  YSGOLION  SABBOTHOL. 


133 


I Mae  Mr.  Lloyd  wedi  bod  bellach  yn  dylyn  yr 
; ysgol  Sabbothol  yn  ei  boll  wers3dloedd  yn  yr  an- 
ialwch  am  yn  agos  i ddeugain  mlynedd,  ac  fel 
Josua,  yn  wastadol  yn  ffrynt  y golofn,  ac  os  ydyw 
wedi  heneiddio  o ran  ei  wedd,  mae  ei  ysbryd  mor 
ieuanc  ag  erioed.  Medda  gymwysder  arbenig  i’r 
swydd  o ysgrifenydd.  Heblaw  ei  fod  yn  ddestlus  a 
chryno,  mae  ei  sirioldeb,  ei  gallineb,  ei  fedrus- 
rwydd  i drafod  dynion,  ei  ddawn  i ymddyddan  a 
phlant,  a’i  frwdfrydedd  o blaid  yr  ysgol  Sabbothol 
wedi  bod  yn  fywyd  ac  ysbrydiaeth  i’r  cyfarfod  er 
ys  blynyddau  maith.  Caded  fyw  flynyddau  eto  i 
weithio  gyda’r  gwaith  da. 


Y FEIBL  GYMDEITHAS. 


Cynaliwyd  y cyfarfod  cyntaf,  i’r  dyben  o fEurfio 
y gymdeithas  hon,  yn  ysgoldy  y Trefnyddion  Cal-  j 
finaidd  yn  Oak  Hill,  O.,  Rhagfyr  i,  1845.  ^ ( 

gwyddfodolion  oeddynt,  y Parch.  John  A.  Davies,  | 
(A.);  Parch.  David  Davies  (Hen.)  Thomas  W.  I 
Lewis  (T.  C.);  John  Davies,  (T.  C.);  David  Jen-  | 
kins,  (T,  C.);  Daniel  Edwards,  (T.  C.);  Daniel  j 
Jones,  (A.):  John  Jones,  (A.);  Henry  Lewis,  (A.);  j 
John  Thomas,  (A.);  Thomas  Jones,  (A.) — 11.  ^ 

Ymlfurfiwyd  yn  gymdeithas  mewn  undeb  a’r 
Feibl  Gymdeithas  Americanaidd ; ffurfiwyd  a 
phasiwyd  rheolau  perthynol  iddi.  Dewiswyd  y 
swyddogion  canlynol:  Llywydd,  Parch.  Robert 
Williams;  Trysorydd,  Edward  Morris;  Ysgrifen- 
ydd,  Parch.  John  A.  Davies.  Y casgliad  cyntaf  a 
wnaed  oedd  $110;  y donation  cyntaf  i’r  Earn  Gym- 
deithas oedd  $120,  yn  1847.  Cynyddodd  y cyfran- 
iadau  hyd  y flwyddyn  1871,  a’r  un  modd  y dona-  ! 
tions.  Yn  y flwyddyn  hono  gwnaed  donation  o 
$1,600,  ac  hefyd  yn  1872  gwnaed  donation  o \ 
$1600  i’r  Earn  Gymdeithas.  Wedi  hyn  y mae  y cyf-  j 
raniadau  yn  lleihau  yn  raddol,  o ganlyniad  y dona-  ; 


tions  yn  lleihau. 

Cyf.  o Rhag.  i,  1845,  hyd  yn  awr $44i34  26 

Donations  i’r  Fam  Gymdeithas $42806  00 

Rhoddion  i dylodion,  i eglwysi,  &c 943  08 

Treuliau  acUlysurol 15  30 

Llyfrau  ac  arian  ar  law 369  88 

S44134  26 


YR  ANRH.  J.  EDWARD  JONES. 
Oak  Hii.l,  Ohio. 


Y FEIBL  GYMDEITHAS.  1 35 

Gwnaeth  y Gymdeithas  150  o life  Dienibers,  o ba 
rai  y mae  80  yn  fyw. 

Gwnaed  y personau  canlynol  yn  life  directors  o’r 
Fam  Gymdeithas : Parch.  Robert  Williams,  Parch. 
Owen  Jones,  Parch.  Edward  R.  Jones,  Parch. 
John  W.  Evans,  Thomas  T.  Jones,  David  Ed- 
wards, Evan  T.  Davies,  John  Hughes,  Rees  Mor- 
gan, Mary  Morris,  John  J.  Jones — oil  wedi  marw. 
J.  Edward  Jones,  John  D.  Jones,  John  D.  Davies, 
Thomas  E.  Davies,  Thomas  J.  Hughes. 

SWYDDOGION  O 1845  HYD  1895. 


Llywydd,  Parch.  Robert  Williams 1845 — 1876 

“ “ John  W.  Evans 1877 — 1885 

“ “ D.  J,  Jenkins.  1886—1890 

“ “ Isaac  Edwards 1891 — 1893 

“ “ William  R.  Evans 1893 — 1896 

Ysgrif.  ‘‘  Parch.  John  A.  Davies 1845 — 1862 

“ John  P.  Morgan 1862 — 1863 

“ “ J.  Edward  Jones 1863 — 1896 

Trysorydd,  Edward  Morris 1843 — 1848 

‘*  John  Jones  (Ty’nrhos) 1848 — 1850 

Lewis  Hughes 1850—1863 

“ John  J.  Jones 1863 — 1894 

“ William  W.  Morgan 1895 — 1896 


Mae  J.  Ed.  Jones  wedi  bod  yn  hynod  fiyddlon  fel 
ysgrifenydd  y Gymdeithas  am  32  mlynedd.  Mae 
yn  hynod  o fanwl  a gofalus  gyda  phob  peth  a 
wna,  hyd  yn  nod  trw’siad  ei  wallt.  Mae  yn  fas- 
nachwr  llwyddianus,  yn  Notary  Public,  ac  yn  un 
o’r  dynion  mwyaf  medrus  i dynu  allan  bapyrau 
cyfreithiol,  megys  deeds,  mortgages  ac  ewyllysiau 
ag  sydd  yn  Sir  Jackson.  Bu  yn  Auditor  Jackson 
County  am  un  tymor,  a bu  yn  llenwi  amryw  o 
swyddi  o ymddiried  yn  y plwyf  a’r  pentref. 


YSTADEGAU  YR  EGLWYSI. 


Eglwysi  y 

Dosbarth. 

Adeg  eu  Sefydl- 
wyd. 

Gwerth  y capel- 
au  cyntaf. 

Gwerth  y capel- 

au  presenol. 

Nifer  yr  aelodau 

pan  eu  sefvdlw’d 

O' 

00 

C 

u 

4- 

(X 

u 

2 

Casgliad  at  y 

weinid.  yn  1879. 

^00 

1“ 

'bjo'd 

O'S 

Casgliad  at  y 

Genadaeth,  3879. 

Casgliad  at  y 
Genadaeth,  1894. 

Moriah  

1835 

$ 100 

$ 800 

”5 

152 

$212 

$272 

25 

79 

Horeb 

1838 

50 

goo 

20 

133 

go 

300 

353 

36 

21 

Centreville 

1840 

80 

1200 

15 

98 

86 

3 78 

200 

15 

21 

Soar 

1841 

80 

1000 

35 

80 

63 

160 

118 

10 

4 

Bethel 

1841 

25 

800 

15 

67 

54 

272 

274 

14 

19 

Sardis 

1843 

20 

1000 

14 

68 

5£ 

132 

130 

II 

12 

Bethania 

1847 

50 

400 

20 

35 

18 

84 

69 

3 



Tabor 

1848 

Oak  Hill 

1851 

50 

10000 



172 

143 

569 

594 

54 

no 

Peniel 

1870 

1200 

1200 

26 

36 

29 

116 

116 

6 

4 

Jack2on 

1880 

3800 

3800 

22 

183 

400 

680 

Coalton  

1881 

1000 

1000 

26 



18 



73 



21 

Ironton  

72 

44 

191 

48 

3 

Bethesda 

1856 

TOO 

Salem 

1862 

50 

29 

Coalport 

1842 

1000 

Minersville 

1865 

1 3^0 

Portsmouth 

Yn  i873  rhifai  eglvvys  Bethel  151,  a rhifai  Hor- 
eb  unwaith  240.  Mae  Moriah  yn  cadw  i fyny  yn 
dda.  Bu  yn  llawer  gwanach  nag  ydyw  yn  awr, 
ond  tna’r  un  nifer  ydyw  yr  aelodau  yn  awr  ag  yr 
oedd  58  mlynedd  yn  ol.  Dengys  y dafien  fod  y 
casgliad  at  y weinidogaeth  ag  at  y genadaeth  yn 
llawer  gwell  nag  ydoedd  15  mlynedd  yn  ol,  hyny 
yw  yn  ol  cyfartaledd  yr  aelodau,  ac  y mae  cyfrif  y 
taliadau  at  y weinidogaeth  am  y fiwyddyn  1868 
o’m  blaen,  ac  nid  ydyw  yn  ddim  gwell  nag  yn 
1879;  a phan  yn  ystyried  fod  yn  Jiawddach  enill 


YSTADEGAU  YR  EGLWYSI. 


137 


dwy  ddolar  yn  1868  am  im  ddolar  yn  awr,  byddaf 
yn  synu  at  y ffigyran.  Wrth  gwrs  ni  fu  cyfnod  er’s 
yn  agos  i dde again  mlynedd  ag  y ba  pregethwyr 
3"  cylch  yn  derbyn  mor  lleied  am  eu  llafur  ag  yn 
awr,  a hyny  am  fod  Oak  Hill  a Horeb  allan  o’r 
cylch,  a’r  eglwysi  eraill  yn  wan,  ac  yn  gwanhau 
bob  dydd.  Ymddengys  fod  llawer  o hen  frod3"r 
da  yn  mhlith  y diaconiaid  yn  3^  d3^ddiau  g3mt  yn 
teimlo  nad  oedd  3^  gweinidogion  yn  cael  eu  C3^d- 
nabod  3m  ddigonol  am  eu  llafur,  oblegid  ni  a 
gawn  3m  y flwydd3m  i860  fod  3^  Cyfarfod  Dosbarth 
3m  anfon  tri  o W3^r  glewion  o gwmpas  i holl  eg- 
lwysi y dosbarth  i’w  hanog  i gyfranu  yn  twy  hael 
at  3^  weinidogaeth.  Y tri  hyny  oeddynt,  Mri.  D. 
G.  Williams,  Sardis;  Isaac  Jones,  Bethel ; Thomajv^ 
Evan^  Centreville — dynion  a fedrant  roddi  es- 
iampl  o haelfrydedd.  Bu  eu  hymweliad  yn  sym- 
byliad  i lawer  i chwyddo  eu  cyfraniadau.  Yrh3m 
sydd  3m  hynod  3m  3^  cyfnod  hwn  yw,  tra  yr  oedd- 
ynt yn  brin  3m  eu  rhoddion  blynyddol,  eu  bod 
mor  hael  mev/n  achlysuron  neillduol.  Yn  1859  3'r 
ydym  yn  cael  fod  y Cyfarfod  Dosbarth  yn  anfon 
tri  o bregethwyr  i Gyfarfod  Dosbarth  Ironton,  sef 
y Parchn.  R.  Williams,  J.  W.  Evans  ac  R.  H. 
Evans,  ac  yn  talu  deg  dolar  3^r  tin  idd3mt  ar  g3"fer 
eu  treiiliau.  Yn  y blynyddoedd  diweddaf  rhaid  i 
bob  un  fyned  ar  ei  dranl  ei  him.  Eto,  yn  1864, 
mewn  Cyfarfod.  Dosbarth  yn  Bethania,  “Pender- 
9 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


13^ 


fynwyd  fod  tri  o genadon  i gael  eu  hanfon  i Gym- 
anfa  Pittsburg,  sef  Williams,  Evans  a Jones,  a bod 
$40  i bob  un  at  ei  draul.  ” 

Anfonwyd  tri  o genadon  i’r  Gymanfa  ddiweddaf 
yn  Pittsburg,  a thalwyd  iddynt  $15  yr  un  tuag  at 
eu  treuliau.  Ymddengys  fod  gwrthweithiad  wedi 
cymeryd  lie  o un  eithafion  i’r  Hall,  a thybiwn  mai 
yn  y canol,  rhwng  y ddau  eithafion,  y dylai  fod. 
Nid  eithriad  ydyw  yr  engraifft  uchod,  ond  rheol- 
Yn  1869  anfonwyd  un  gweinidog  i Johnstown  a 
thalwyd  iddo  $50  at  ei  dreuliau. 

Er  mwyn  cyfleusdra  i’r  darllenydd,  rhoddwn 
restr  o enwau  y rhai  a wnaed  yn  bregethwyr  gan 
y JJosbarth  o’r  dechreu  hyd  yn  bresenol,  gan  eu 
trefnu  mewn  trefn  amseryddol: 


Daniel  Evans  (Y  Wern). 
Richard  Davies. 

J.  W.  Evans 
John  T.  Williams. 

E.  S,  Jones. 

David  Harris. 

John  Rhydderch. 

R.  H.  Evans. 

J.  P.  Morgan. 

John  M.  Jones. 


William  Reese. 

D.  J.  Jenkins. 

Daniel  Thomas,  M.  A. 
John  Lloyd. 

D.  Jewett  Davies,  M.  A. 
W.  R.  Evans. 

Isaac  Edwards. 

B.  F.  Thomas. 

David  Thomas. 

Rowland  Jones. 


Heblaw  yr  ugain  uchod,  mae  amryw  o fechgyn 
braf  a fagwyd  ar  aelwydydd  Methodistiaid  wedi 
bwrw  eu  coelbren  yn  mhlith  y Saeson,  sef  y diw- 
eddar  Alban  Davies ; Thos.  Lloyd  Hughes,  M.  A., 


YSTADEGAU  YR  EGLWYSI. 


139 


D.  D.,  yr  hwn  sydd  yn  fab  i’r  Anrh.  T.  LI. 
Hughes,  ag  sydd  wedi  esgyn  i gryn  enwogrwydd 
gydag  enwad  y Presby teriaid ; William  T.  Lewis, 
D.  D.,  yr  hwn  hefyd  a fagwyd  yn  Oak  Hill,  ac  y 
mae  yn  gweinidogaethu  gyda’r  M.  E.  ; John  Da- 
vies, D.  D.,  yr  hwn  a fagwyd  yn  fronton,  ac  y 
rnae  iddo  safle  anrhydeddus  gyda’r  Presbyteriaid ; 
Rees  Edwards,  M.  A.,  mab  Lodwick  Edwards, 
gynt  o Portsmouth,  ac  y mae  yn  llafurio  yn  eg- 
Iwysi  y Presbyteriaid ; D,  Ellis  Evans,  mab  Evan 
D.  Evans,  blaenor  yn  Soar,  gwr  llafurus 
sydd  wedi  bwrw  ei  goelbren  gyda’r  Annibynwyr 
Seisnig;  John  L.  Jones,  a fagwyd  yn  Horeb, 
yn  fab  i John  Sisyllt  Jones;  a Thomas  Thomas, 
gynt  o Centreville,  nis  gwyddom  gyda  pha  enwad 
y mae. 

Hwyrach  nad  anmhriodol  yn  y fan  hon  fyddai 
rhoddi  trem  ar  hanes  yr  enwadau  eraill  yn  y sef- 
ydliad.  Mae  hanes  y Methodistiaid  a’r  Annibyn- 
wyr mor  gymhlythedig  a'u'gilydd  yn  y sefydliad, 
a’r  fath  gydweithrediad  a chydymdeimlad  rhyng- 
ddynt  ar  lawer  achlysur  fel  nas  gellir  rhoddi  hanes 
y naill  yn  Hawn  heb  y Hall. 

Un  fu  yn  llafurio  hwyaf  a'chario  y dylanwad 
helaethaf  gyda’r  Annibynwyr  oedd  y Parchedig. 
John  A.  Davies.  Cyfrifai  yr  Annibynwyr  yr  hen 
frawd  hwn  megys  yn  dad  i’r  eglw3^si  Annib^mol, 
fel  y cyfrifai  y Methodistiaid  Mr.  Williams.  Yr 


140 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


oedd  y ddau  yn  gyfeillion  mynwesol  tra  buont 
byw,  acyn  cydweithredu  yn  rhagorol,  arhywbryd, 
mewn  cyfnod  lied  foreu,  gwnaethant  adduned 
y naill  i’r  Hall  ar  i’r  un  fyddai  yn  goroesi  dradd- 
odi  pregeth  angladdol  y Hall.  Disgynodd  y gor- 
chwyl  ar  Mr.  Davies.  Brawd  arall  hefyd  fu  yn 
Hafurio  gyda  chymeradwyaeth  am  flynyddoedd 
yn  y sefydliad  oedd  Davies,  Ty’nrhos.  Bu  yn 
barchus  yn  ngolwg  y frawdoliaeth  hyd  ei  angau. 
Mae  gan  yr  Annibynvvyr  chwech  o eglwysi,  sef 
Oak  Hill,  Centreville,  Carmel,  Nebo,  Ty’nrhos  a 
Siloam.  Fel  eglw^^si  y Methodistiaid,  y maent  yn 
Hawer  gwanach  nag  y buont  unwaith,  a hyny 
oherwydd  yr  un  achosion.  Mae  y Parch.  Caleb 
Samson  wedi  bod  yn  gwasanaethu  eglwys  Oak 
Hill  am  tua  10  mlynedd.  Mae  yn  bregethwr  syl- 
weddol  a bugail  Hwyddianus.  Mae  yr  enwad 
parchus  hwn  wedi  Hwyddo  i fagu  amryw  o breg- 
ethwyr  o gryn  enwogrwydd.  Dyma  eu  henwau: 
Edward  I.  Jones,  Daniel  I.  Jones,  John  Davies, 
M.  A.,  Evan  Rees,  B.  A.,  William  Isaac  a W.  O. 
Jones,  M.  A.  Maent  oil  yn  wyr  rhagorol  a’r  oil  1 
yn  Hafurio  mewn  eglwysi  Seisnig  oddigerth  yr  { 
olaf,  mae  yntau  wedi  bod  gyda’r  Seison  am  fiyn-  j 
yddau,  ond  yn  awr  yn  bugeilio  eglwys  Gymreig  i 
Lawrence  wSt.,  Cincinnati,  a da  genym  ddeall  fod  | 
ein  cyfaill  siriol  a gweithgar  yn  fwy  na  chyfarfod  i 
y dysgwyliadau."  Rhwydd  hynt  iddo.  | 


YSTADEGAU  YR  EGLWYSI.  I4I 

Yr  hyn  sydd  yn  ein  taro  yn  dd3^eithr  wrth  adol- 
ygu  banes  yr  eglwysi  Annibynol  ydyw,  na  fu  yr 
un  o’r  meibion  glewion  a fagasant  yn  gwasanaethu 
eglwysi  cartrefol  (end  un  am  gyfnod  byr),  tra  y 
mae  eglwysi  y Methodistiaid  yn  boddloni  ar  wein- 
idogaeth  y bechgyn  a fagodd,  bron  yn  ddieithriad, 
er  ys  haner  can  mlynedd.  Nid  doethineb  fyddai  i 
ni  godi  casgliadau  na  gwneyd  awgrymiadau  yn 
nghylch  peth  na  pherthyn  i ni,  ond  credwyf  y cy- 
tuna  y brodyr  Annibynol  mai  llawer  gwell  iddynt 
ar  ambell  i gyfnod  yn  y gorphenol,  fyddai  gwein- 
idogaeth  y doniau  cartrefol  na  rhai  a gawsant  o 
draw  a thros  y mor.  familiarity  breeds  con- 

tempt^ tra  y mae  swyn  mewn  dyeithrwch.  Dylas- 
wn  ddweyd  eu  bod  wedi  cael  rhai  gweinidogion 
rhagorol  i’w  bugeilio,  a’n  cyfaill  W.  Rees  Evans 
oedd  un  o honynt. 

Gair  eto  am  y Bedyddwyr.  Mae  gan  yr  enwad 
parchus  hwn  bedair  o eglwysi  bychain,  ond  osnad 
ydym  yn  camgymeryd,  yn  Saesneg,  gan  mw3^af,  y 
C3melir  y gwasanaeth.  Yn  ol  eu  rhif,  mae  y Bed- 
yddwyr, o bosibl,  wedi  codi  mwy  o bregethw3^r 
na’r  un  enwad,  Dyma  eu  henwau:  Richard  Da- 
vies, Daniel  Lloyd,  Evan  Lloyd,  Daniel  Jones, 
Thomas  Davies,  Dr.  Griffiths,  ac  eraill,  efallai,  na 
wyddom  am  danynt. 

Yn  ol  y cyfrif  sydd  gen3nn  mae  y sef3ffiliad  a’r 
dosbarth  wedi  codi  40  o bregethw3T,  ac  y mae  3m 


142 


SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 


sicr  fod  amrai  wedi  eu  gadael  allan  trwy  anwybod- 
aeth.  Pa  sefydliad  ar  gyfandir  America,  neu  ar 
wyneb  y ddaear,  o faintioli  sefydliad  Gallia  a 
Jackson,  ag  wSydd  wedi  codi  cynifer  o bregethwyr  ? 
Yn  mhellach,  ni  phetruswn  ddweyd,  a gadael  ei 
htinain  allan,  y daliant  gydmariaeth  ffafriol  o ran 
dysg  a doniau,  a phregethwyr  unrhyw  ardal  neu 
wlad. 

Ond  nid  magu  pregethwyr  yn  unig  wneir  yn  y 
sefydliad,  ond  cyfreithwyr,  gwladweinwyr,  ath- 
rawon,  meddygon  a masnachwyr  enwog.  Nid  yd- 
ym  am  ymffrostio,  ond  pwy  ag  sydd  yn  gyfarwydd 
a’n  banes  ac  ag  ansawdd  y wlad  yn  anianyddob  na 
chydnebydd  fod  y sefydliad  yn  llawer  mwy  enwog 
mewn  codi  dynion  na  chodi  moch.  Rhoddwn  en- 
wau  rhai  o’r  meddygon  a fagwyd  yn  y sefydliad: 
Dr.  Jenkins,  Centreville;  Dr.  Jenkins,  Lima,  O.  ; 
Dr.  Griffiths,  Dr.  Hughes,  Dr.  E.  J.  Jones,  Oak 
Hill;  Dr.  Moses  Jones,  Oak  Hill;  Dr.  Daniel 
Jones,  Glen  Roy;  Dr.  Lewis,  Cincinnati;  Dr.  Mor- 
gan, Coalton;  Dr.  Morgan,  Jackson ; Dr.  Williams, 
Jackson;  Dr.  Davies,  Venedocia,  O.  ; y diweddar 
Dr.  Evans,  Sampsonville ; Dr.  Alban,  fronton,  O. ; 
y diweddar  J.  W.  Jones,  Oak  Hill;  ac  eraill,  llaw- 
er mwy  na  digon  i wasanaethu  y boblogaeth  Gym- 
reig. 

Eto,  dysgawdwyr.  Mae  llawer  mwy  o fechgyn 
a merched  Cymry  yn  athrawon  yn  yr  j^sgolion 


YSTADEGAU  YR  EGLWYSI. 


143 


dyddiol,  yn  ol  eu  rhif,  nag  sydd  o genedloedd  er- 
aill  yn  Siroedd  Gallia  a Jackson.  Ar  im  adeg 
perthynai  un  ar  hugain  o ysgolfeistri  i ysgol  Sab- 
bothol  Horeb ; tua  deunaw  yn  fwy  na  digon  i gyfien- 
wi  angen  poblogaeth  Gymreig  ardal  Horeb.  Mae 
rhai  or  bechgyn  wedi  cyraedd  safle  uchel  fel  Proff- 
eswyr.  Gwnawn  enwi  Proffeswyr  S.  a W.  Mor- 
gans; Proff.  Evans,  Ohio  University ; Proff.  Evans, 
Michigan;  Proff.  Morgan  Jones,  Arkansas;  Proff. 
Jones,  Rio  Grande;'  Proff.  Benner  Jones,  Thur- 
man; Proff.  J.  H.  Phillips,  Superintendent  Bir- 
mingham Schools,  Ala.,  &c. 

Yn  rhestr  y cyfreithwyr  gellir  enwi  y diweddar 
David  Alban,  John  L.  Jones,  R.  H.  Jones,  David 
Davies,  Cincinnati;  Lot  Davies,  Ironton;  y diw- 
eddar Daniel  Phillips;  Lot  Davies,  Jackson;  Dan- 
iel Williams,  golygydd  y Standard  Journal ; Evan 
Davies,  &c. 


SWYDDOGION  GWLADOL. 


Enwir  rhai  o’r  Iluaws  fu  yn  llenwi  swyddi  yn  y 
ivladwriaeth : Seneddwr  y Dalaeth,  John  H. 

E.  Evans;  aelodau  Deddfwrfa  y Dalaeth,  Capt. 
Evans.  Dr.  Williams,  Alban  Davies,  T.  LI.  Hughes, 
R.  H.  Jones  a Samuel  Llewellyn;  Probate  Judges, 
J.  J.  C.  Evans,  J.  J.  Thomas,  Lot  Davies;  Audit- 
ors y Sir,  J.  Edward  Jones  a J.  W.  Jones,  Rio 
Grande;  Court  Clerks,  John  Williams  a George 
Morgan,  yr  hwn  ydyw  yr  ysgrifen^^dd  presenol: 
Sheriff  presenol  Jackson  Co.,  Griffith  Morgan; 
Cyn-Drysorydd  Sir  Jackson,  Lot  Davies;  Record- 
er, Enoch  Lewis,  &c.  Mae  y sefydliad  hefyd 
wedi  codi  mavSnachwyr  enwog.  Mae  y Cymry 
gyda’u  gilydd  yn  llawer  mwy  cyfoethog  na  chen* 
edlodd  eraill  ar  gyfartaledd.  Ac  nid  yn  ami  y 
gwelir  Cymro  mewn  tlodi  nac  yn  derbyn  cymorth 
y llywodraeth.  Mae  y boneddwyr  canlynol  yn  y 
dosbarth  cyfoethocaf  Sir  Jackson:  Eben  Jones, 
John  Davies,  J.  C.  Jones,  D.  C.  Jones,  Moses  Mor- 
gan, D.  D.  Evans,  Capt.  Morgan,  J.  A.  Lloyd,  T. 
LI.  Hughes,  Thomas  Hughes,  a J.  Edward  Jones. 
Ln  awr,  y cwestiwn  a ymgyfyd  yn  naturiol  yn  y 
fan  hon  ydyw.  Pa  gyfrif  a ellir  roddi  dros  Iwydd- 
iant  a dyrchafiad  anghydmarol  y genedl  yn  yr  ar- 


SWYDDOGION  GWLADOL. 


M5 

daloedd  hyn  yn  fasnachol,  gwladol  a chrefyddol? 
A ydyw  hyn  i’w  briodoli  i’w  hysbryd  anturiaeth- 
ns  a rhagoriaeth  eu  talentau  naturiol?  Credwyf 
fod  y Cymry,  o ran  galluoedd  naturiol  ac  awydd- 
fryd  dyrchafedig  yn  dal  i’w  cydmaru  ag  unrhyw 
bobl  ar  y ddaear.  Ond  y mae  eu  llwyddiant  a’u 
dyrchafiad  yn  y sefydliad  hwn,  a phob  man  arall, 
i’w  briodoli,  nid  yn  gymaint  i ddysgleirdeb  eu 
talentau,  neu  yni  ac  ysbryd  anturiaethus,  ond  i ddy- 
lanwad  dyrchafol  3^r  efengyl,  ac  ^miroddiad  cref- 
yddol  y tadau.  Hwyrach  yr  amheua  rhai  fod  gan 
grefydd  ac  addoliad  teuluaidd,  yr  ysgol  Sabbothol 
a phregethiad  efengyl  y Groes  ddim  i’w  wneyd  a 
chodi  dynion  i fod  yn  gyfreithwyr,  meddygon,  a 
phroffeswyr.  Ond  apeliaf  at  hanesiaeth  yr  oes- 
oedd  a’r  gwledydd  os  nad  “ cyfiawnder  sydd  yn 
dyrchafu  cenedl.”  “ Lie  na  byddo  gweledigaeth 
y bobl  a ddyfethir.  ” Os  ydyw  cenedl  am  Iwyddo 
yn  fasnachol  yn  gystal  a moesol,  rhaid  iddi  barchu 
y Beibl,  ac  yfed  yn  helaeth  o’r  ffry^diau  meliis, 
iachusol,  sydd  yn  llifo  allan  o’r  oraclau  dwyfol. 
‘‘Penaf  peth  yw  doethineb,”  sef  athrawiaethau 
crefydd.  “ Dyrchafa  di  hi  a hithau  a’th  ddyrch- 
afa  di;  hi  a’th  ddwg  di  i anrhydedd  os  coflei  di  hi. 
Hi  a rydd  ychwaneg  o ras  i’th  ben,  ie,  hi  a rydd  i 
ti  goron  gogoniant.” 

Dywedodd  Bancroft  fod  y Tadau  Pererinol  wedi 

dod  i blanu  eglwys  yn  yr  anialwch,”  felly  am 


146  SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 

y pioneers  tlodion,  sefydlasant  yn  anialwch  Gallia 
a Jackson,  daethant  i “ blann  e.si’lwys  yn  yr  anial- 
wch/’ Gosodasant  i lawr  yn  dda  y sylfaen  i 
ddyrchafiad  en  hiliogaeth.  Gadawsant  eu  cyfoeth 
i’w  plant,  nid  mewn  ffurf  o fferinydd  gwrteithied- 
ig,  ac  arian  mewn  coffrau,  ond  gadawsant  etifedd- 
iaeth  llawer  gwell — eu  haddysga'u  hesiainpl  gref- 
yddol.  Y mae  a fyno  y “ Rhodd  Mam/’  “Rhodd 
Tad,”  “ Hyfforddwr,”  ac  adrodd  adnodau  yn  y 
seiat  lawer  mwy  a dyrchafiad  yr  oes  ag  sydd  yn 
awr  ar  yr  esgynlawr,  nag  y mae  llawer  wedi  breu- 
ddwydio  erioed.  Ein  tadau  a lafuriasant  a ninau 
sydd  yn  myned  i mewn  i’w  llafur  h wynt.  Teimlwyf 
ofid  yn  nyfnder  fy  nghalon  wrth  weled  arwyddion 
fod  oes  yn  codi  nad  adnabuant  Arglwydd  Dduw  ein 
tadau.  Pa  le  mae  yr  hen  brofiadau,  yr  hen  amen- 
au,  repeatto  y don,  y dylyn  moddion  gras  trwy 
wlaw  a hindda,  gwres  ac  oerfel?  Nid  trwy  ddar- 
ddarllen  nofelau ; gweithiau  Dickens  a Darwin,  a 
newyddiaduron  secular,  na  thrwy  gicio  y bel 
droed  ar  brydnavv^n  Sadwrn,  neu  gadw  church  fes- 
tivals ac  ice  cream  suppers  yr  esgyna  ein  hieuenctyd 
binacl  gwir  fawredd,  ond  trwy  ddylyn  ol  traed  y 
pererinion  fu  yn  teithio  yr  anialwch  mawr  gan 
ganlyn  ar  ol  y golofn. 


AMRYWIOL  AC  ADDYSGIADOL. 


RHAGORIAETHAU  A DIFFYGION  Y TADAU. 

Hwyrach  y’n  bei’r  am  grybwyll  am  ddiffygion 
y meirw;  ond  y mae  ysgrifenwyr  ysbrydoledig  yn 
gwneyd  liyny.  Dywed  un  awdwr  galluog:  “ Be- 
ware of  indiscriminate  adulation  of  the  dead. 
Nothing  is  more  false  than  the  common  style  of 
epitaphs.  A visit  to  the  graveyard  would  sug- 
gest that  the  world  was  a paradise  of  immaculate 
saints.”  Dylys,  gan  hyny,  ydyw  cofio  nad  oedd  y 
tadau  heb  eu  diffygion — dynion  oeddynt,  fel  nin- 
au,  wedi  eu  hamgylchu  a gwendidau.  Gwaith 
anhawdd  iawn  yd3"w  rhoddi  barn  deg  a chywir 
am  ddynion  a phethau  yr  oes  o’r  blaen,  a hyny 
am  ddau  reswm.  Un  yw  bywiogrwydd  a thynerwch 
ein  natur  yn  more  ein  hoes.  Medrem^  fwynhau 
pobpeth  y pryd  hwnw  yn  angerddol.  Yr  oedd  y 
pregethu,  y canu  a’r  gweddio  yn  cael  argraff 
llawer  dyfnach  ar  ein  natur  yn  nhymor  ein  hieu- 
engtyd  nag  yn  awr,  ac  felly  yr  ydym  yn  cael  ein 
harwain,  yn  ddiarwybod  i ni  ein  hunain,  i gredu 
fod  y personal!  a’u  gwasanaeth  yn  rhagori  llawer 
ar  yr  hyn  a welir  yn  awr,  heb  ystyried  ein  bod  ni 
wedi  cyfnewid  llawer.  Wylai  yr  hen  bobl  gynt 
wrth  weled  yr  ail  deml  am  nad  oedd  mor  ogon- 


148  SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 

eddus  a’r  gyntaf.  Yroeddpethau  wedinewid,  mae 
yn  wir,  end  yr  oeddynt  hwythau  wedi  newid.  An- 
aml  iawn  y ceir  hen  bobl  nad  ydynt  yn  credu  fod 
y byd  yn  gwaethygu,  a’r  eglwys  yn  dadfeilio,  ond 
hwy  sydd  yn  dadfeilio.  Mae  pobpeth  i’r  dyn  yr 
hyn  yw  y dyn  iddo  ei  hun.  Rheswm  arall  yw  fod 
gwrthrychau  a darluniaii  yn  ymddangos  yn  llawer 
mwy  prydferth  wrth  edrych  arnynt  yn  y pellder- 
Mae  harddwch  y paintings  ar  y pared  yn  cilio  yn 
raddol  wrth  ddynesu  atynt,  Sonir  yn  fynych  am 
swyn  “ Music  over  the  sea.”  Y rheswm  fodeerdd- 
onaeth  dros  y dwr,  neu  or  pellder,  mor  beraidd 
ydyw,  fod  y seiniau  aflafar,  anghydgord,  yn  colli 
ar  y ffordd.  Mae  natur  yn  gwrthod  cario  discords. 
Mae  dadwrdd  a dwndwr  dinas — rhialtwch  y cer- 
bydau,  swn  y peirianau,  tramp  ar  yr  heol,  eyfarth- 
iadau  y cwn,  y chwerthin  a’r  wylo — yn  ymdoddi 
i’w  gilydd  nes  ffurfio  cynganedd,  i’wglywed  o bell- 
der,  yn  don  rheolaidd,  a phob  amser  yn  nghyweir- 
nod  F.  Paham  yn  nghyweirnod  F ? Gadawaf  i 
fechgyn  yr  Eisteddfodau  ateb.  Felly  mae  hanes 
y gorphenol.  Maey  ffaeleddau — y discords — sydd 
yn  nghymeriad  dynion  da.  yn  ymgolli  mewn  eb- 
argofiant.  Eu  rhinweddau  yn  unig  sydd  yn 
meddu  elfenau  anfarwoldeb.  Mae  coffadwriaeth 
y tadau  Puritanaidd  a'r  tadau  Methodistaidd,  yn 
cyraedd  hyd  atom,  fel  “Music  over  the  sea,”  tray 
mae  eu  diffygion  wedi  colli  ar  y ffordd. 


AMRYWIOL  AC  ADDYSGIADOL  149 

Felly  a rhinweddaii  eia  tadau  y mae  a fynom  yn 
benaf.  Yroedd  y tadau,  yn  ddiameu,  yn  rhagori 
llawer  ar  yr  oes  hon  mewn  dylyn  rnoddion  gras 
trw}^  bob  rhwystrau.  Yr  oeddynt  yn  byw  yn  was- 
garog,  a rhai  yn  mhell  iawn  o’r  capel,  heb  ond 
llwybrau  anhygyrch  i fyned  ato.  Ni  fyddai  gan 
neb  gerbydau  (buggies)  fel  sydd  yn  awr,  ac  yroedd 
llawer  heb  yr  un  ceffyl ; os  ceffyl  ni  fyddai  gan- 
ddyntgyfrwy.  Un  bore  Sabboth  yn  Hydref,  1838, 
cychwynodd  David  Jones  (Benglog)  ar  gefn  ei 
geffyl  a chwd  Hawn  o dano,  fel  pe  b3^ddai  yn  myn- 
ed  i’r  felin.  Gwelodd  nn  o’i  gymydogion  ef,  ac 
aeth  ar  frys  i’w  gyfarfod.  “ David  Jones,”  medd- 
ai,  “yr  ydych  wedi  anghofio  pa  ddiwrnod  ydyw 
yn  sicr.  ” “Nac  ydwyf  fi,  machgen  i,”  atebai 
Jones,  “dyma  fy  nghyfrwy  i.  Myned  i Moriah 
3"dwyf  fi  i wrando  Mr.  Williams.”  Aeth  David 
Jones  3m  ei  flaen  yn  ddigon  difalch  a’r  cwdyn 
gwellt  o dano,  am  bum  milldir  o ffordd  nes  cyr- 
aedd  cape!  Moriah.  Tybed  na  chafodd  fendith. 
Sefydlodd  rhai  Cymry  yn  ardal  Soar  yn  1837,  a 
buont  yn  dyfod  i Moriah  am  dair  i bedair  blynedd, 
ac  yr  oedd  cangen  o Symmes  Creek  rhwng  ardal 
Soar  a Moriah.  Yr  oedd  yr  afon  fechan  yn  codi 
at  ei  cheulanau  ar  brydiau.  Nid  oedd  yr  un  bont 
i’w  chroesi ; ond  yr  oedd  coeden  wedi  ei  thori  i 
lawr  yn  groes  i’r  nant.  Yr  oedd  bon  y goeden  ar 
ben  ceulan  uchel  a’r  brig  i lawr  yn  agos  i’r  dwfr 


150  SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 

felly  yr  oedd  yn  anhawdd  lawn  i’w  cherdded. 
Llawer  gwaith  bu  y gwragedd,  y merched  a’r 
plant  yn  cerdded  y pren  ar  eu  traed  a’u  dwylaw, 
neu  yn  hytrach  ar  eu  pengliniau  a’u  dwylaw.  Yr 
oedd  yr  awydd  i fyned  i foddion  gras  mor  fawr 
nes  gorchfygu  pob  rhwystrau  ac  anhawsderau. 

Mewn  blynyddau  ar  ol  byn,  cofus  genym  fod  y 
bobl  oedd  yn  byw  i’r  de  o Black  Fork  Creek,  am 
gyfnod  yn  gorfod  croesi  y Creek  yr  un  wedd  a 
phobl  Soar.  Yr  oedd  yr  afon  hon  tua  deugain 
troedfedd  o led,  ac  wyth  troedfedd  o ddyfnder 
pan  at  y ceulanau.  Llawer  gwaith  y gwelais  y 
merched  a’r  gwragedd  bron  colli  eu  cydbwysedd 
wrth  weled  y “dyfroedd  chwyrn  yn  llifo”  dan  eu 
traed.  Credwyf  fod  amddiffyn  Rhagluniaeth  y 
nef  drosom. 

Un  tro,  wedi  i bont  gael  ei  chodi,  ar  adeg  llif- 
eiriant  mawr,  cofus  genym  fod  yr  hen  frawd  ffydd- 
lon  D.  G.  Williams,  a minau,  yn  ceisio  croesi  ar 
brydnawn  Sabboth,  pan  yr  oedd  y dyfroedd  wedi 
ymledu  dros  yr  holl  waelod,  tua  deugain  rhwd  o 
led.  Tua  dechreti  mis  Mai  ydoedd,  a chan  mai 
llanc  direidus  oeddwn,  penderfynais  groesi.  Di- 
osgais  am  fy  nhraed,  ac  i mewn  a mi  i’r  dwfr,  a’r 
dyfroedd  hyd  y pengliniau  ac  weithiau  yn  uwch. 
‘*A  ydyw  y dwfr  yn  oer  iawn,”  meddai  yr  hen 
frawd.  “Cynes,  braf,”  meddwn  inan.  Yn  y fan 
ymddiosgai  am  ei  draed  a gesyd  ei  esgidiau  o dan 


AMRYWIOL  AC  ADDYSGIADOL.  151 

ei  gesail,  ac  i fewn  ag  ef  ar  fy  ol,  ond  erbyn  myn- 
ed  yn  mlaen  amrai  latheni,  gwaeddai  arnaf  gyda 
llais  crynedig,  “Beth  oeddyt  yn  dvveyd  nad  oedd 
y dwfr  yn  oer,  fachgen  ?”  Modd  bynag,  pender- 
fynodd  na  wnai  droi  yn  ei  ol,  ac  ar  ol  cyraedd  Sar- 
dis cawsom  oedfa  dda.  Ond  cafodd  yr  heii  frawd 
anwyd  trwm  mewn  canlyniad.  Dengys  yr  hanes- 
ion  uchod  ymdrech  di-ildio  yr  hen  ardalwyr  i fyn- 
ed  i foddion  gras. 

Eto,  mae  rhawd  yr  oes  wedi  newid.  Yr  oedd 
yr  hen  bobl,  o’u  cydmaru  a’rdosbarth  ieuengaf  o’n 
heglvvysi  yn  awr,  yn  llawer  gwell  duwinyddion, 
ac  yn  fwy  hyddysg  yn  yr  Ysgrythyrau,  ond  yn 
fwy  cylyng  a sectol.  Roll  feddylfryd  y rhan  fwy- 
af  ddeailus  o’r  hen  sefydlwyr  oedd  duwinyddiaeth. 
Y Beibl  oedd  gwerslyfr  y genedl,  a’r  llyfrgell  yn 
gyfoethog  os  cynwysai  esboniad  a geiriadur  Ys- 
grythyrol.  Byddai  glas  lanciau  yn  ami  yn  traethu 
eu  barn  fel  doctoriaid  ar  bynciau  mwyaf  dyrys  y 
gyfundrefn  Gristionogol.  Ond  y mae  pethau 
wedi  newid  erbyn  hyn  i raddau  mawr ; mae  addysg, 
y pellebyr,  3^  tfordd  haiarn,  y cylchgrawn  a’r 
newyddiadur  yn  gwneyd  y byd  presenol  yn  fyd 
dyddorol  iawn  i’r  rhan  fw3^af  o bobl — i S3^mio  y 
cwbl  yn  nghyd  mewn  nn  gair  Seisnig,  mae  yr  oes 
3m  secula7\  Mae  mwy  o ddiwylliant  medd3diol  3m 
awr,  manteision  addysg  yn  amlach  a rhagorach. 
Ceir  bechg3m  a merched  ieuanc,  21  oed,  fedrant 


152  SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 

ysgrifenu,  hyd  yn  nod  y Gyrnraeg’,  yn  llawer  mwy 
cywir  na’r  tadau  a ystyrid  yn  ddysgedig.  Rhaid 
eithrio  yr  hen  frawd  Mr.  Hughes,  yr  hwn  eodd  yn 
lienor  Cymreig  diguro.  Mae  y cyfarfod  llenyddol 
blynyddol  gynelir  yn  y sefydliad  yn  nodi  cynydd 
graddol  a chyson  mewn  celfyddyd  a diwylliant. 
Mae  y darllen,  yr  adrodd,  yr  ysgrifenu  a’r  canu  yn 
llawer  rhagorach  na’r  hyn  a fu,  yn  enwedig  yn  y 
gallu  a’r  medr  i chwareu  offerynau  cerdd.  Yr  nn 
modd  mae  y canu  cynulleidfaol  yn  y capelau  yn 
rhagori  llawer  ar  y cyfan  ar  3^r  hyn  a fu  yn  y 
dyddiau  gynt,  ond  er  j canir  yn  well  a’r  deall, 
rnae  yn  anmheus  a genir  yn  well  a’r  ysbryd. 

CYDWYBODOLRWYDD. 

Credwyf  fod  y tadau  yn  fwy  cydwybodol  ar  y 
cyfan  nag  3"dyw  eu  hiliogaeth  ; meddent  argyhoedd- 
iadau  dyfnion ; yr  hyn  a gredent  a wnaent,  heb 
feddwl  fawr  am  y canlyn'adau.  Egwyddor  acnid 
policy  oedd  rheol  eu  bywyd;  eto  yr  oedd  mwy  o 
ymrafaelion  yn  yr  eglwysi  flynyddau  lawer  yn  ol 
nag  sydd  yn  awr.  Dengys  cofnodion  y Cyfarfod 
Dosbarth  fod  yr  eglwysi  yn  cael  eu  hafionyddu 
gan  derfysgoedd  blinion,  yn  arbenig  o 1850  i i860. 
Mynych  yr  anfonid  dynion  o’r  Cyfarfod  Dosbarth 
i geisio  terfynu  anghydfod  mewn  rhyw  eglwys. 
Bum  yn  ceisio  dyfalu  y rheswm  am  hyn;  credwyf 
mai  un  rheswm  oedd  manyldeb  y tadau  gyda’r 
ddysgyblaeth.  Diameu,  pe  amcenid  gweinyddu  y 


AMRYWIOL  AC  ADDYSGIADOL.  1 53 

rheolau  yn  awr  ir  llythyren,  mewn  llawer  eghvys, 
codai  gryn  derfysg.  Eto,  gyda  gwyleidd-dra  a 
pharchedig  ofn  beiddiaf  ddweyd  ei  bod  yn  ym- 
ddangos  i mi  fod  llawer  o’r  hen  flaenoriaid  da  yn 
cymeryd  gormod  o awdurdod  yn  eu  Haw  eu  hun- 
ain,  a weithiau  hwyrach  yn  bradychu  anwybod- 
aeth  o drefn  gweinyddiad  dysgyblaeth. 

DIRWEST. 

Y mae  y sefydlwyr  er  yn  bur  gynar  hyd  yn  bres- 
•enol  yn  hynod  yn  eu  hymdrechion  o blaid  dirwest, 
o’u  cydmaru  a sefydlwyr  eraill.  Y mae  cym- 
deithas  ddirwestol  yn  perthyn  i bob  eglwys.  Dys- 
gwylir  i gyfarfod  dirwestol  gael  ei  gynal.  o leiaf 
unwaith  bob  tri  mis,  ac  anfonir  cyfrif  o rif  y cyf- 
arfodydd  a rhif  y dirwestwyr  i'r  Gyfarfod  Ysgol- 
ion,  yr  hwn  a gynelir  bob  tri  mis.  Llwyr  ymwrth- 
odiad  yn  amod  aelodaeth  eglwysig  er’s  blynyddau, 
a gweinyddir  y rheol  gystal  agunrhywreol  ddysg- 
yblaethol  arall. 

CADWRAETH  Y SABBOTH. 

Byddai  yr  hen  bobl  yn  llawer  mwy  gofalus  i 
gadw  yn  sanctaidd  ddydd  Duw  nag  ydyw  yr  oes 
bresenol.  Bros  haner  canrif  yn  ol  bu  y mater  o 
gyfreithlondeb  pobi  teisen  o flawd  corn  ar  y Sab- 
both  yn  destyn  sylw  eglwysig.  Daliai  Mr.  Wynne 
ac  eraill  y dylid  pobi  ddydd  Sadwrn  a bwyta  bara 
corn  oer  ar  y vSabboth.  Sylfaenent  eu  golygiadau 
10 


154  SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 

ar  y geiriau,  “ Pobwch  yr  hyn  a boboch.”  Dad- 
leuai  yr  ochr  arall  nad  oedd  mwy  o ddrwg  mewn 
pobi  torth  gorn  ar  y Sabboth  nag  oedd  i ferwi 
dwfr  i gael  cwpanaid  o de,  a choffaent  y rhaii  olaf 
o’r  adnod,  “ Berwch  yr  hyn  a ferwoch.  ” Diameu 
eu  bod  yn  fynych  yn  orfanwl  gyda  y llythyren. 
Llanwent  y crochanau  a dwfr  nos  Sadwrn  fel  na. 
fyddai  yn  rhaid  cyrchu  dwfr  o’r  ftynon  ar  y Sab- 
both. Ystyrient  yn  ddrwg  mawr  i blentyn  gym- 
eryd  blackberry  i’w  fwyta  oddiar  fieren  yn  ymyl 
ei  Iwybr  i’r  capel.  Byddai  chwibanu  yn  bechod 
anghyffredin  yn  ngholwg  rhai.  Ond,  os  arferent 
or-fanylder  gyda’r  llythyren  inewn  rhai  amgylch- 
iadau,  nid  oes  ameuaeth  nad  ydyw  yr  oes  hon  Vv^edi 
llithro  i’r  eithafion  arall  o ormod  llacrwydd.  Mae 
cysegredd  dydd  Diiw  wedi  ei  golli  iraddau  helaeth 
gan  grefyddwyr  yr  oes  hon.  *‘Meddyliwn  am  ein 
blaenoriaid,  ffydd  y rhai  dylynwn  gan  ystyried 
ddiwedd  eu  hymarweddiad  hwynt.” 

Wedi  gorphen  ysgrifenu  yr  hyn  a amcanem  ei 
gyhoeddi,  daeth  ysgrif  faith  in  Haw  oddiwrth  y 
Parch.  J.  P.  Morgan,  Van  Wert  Co.,  O.,  yn  rhoddi 
hanes  Hawn  am  ddechreuad  yr  achos  crefyddol  yn 
Horeb.  Yn  herwydd  fod  y Hyfr  yn  barod  ynllawn 
cymaint  ag  y bwriadwyd  iddo  fod,  ac  yn  herwydd 
fod  y rhan  fwyaf  o’r  pethan  grybwyllir  am  danynt 
gan  Mr.  Morgans  wedi  ei  gofnodi  eisoes,  3"r  ydyrn 
o dan  yr  angenrheidrwydd  poenus  i’w  thalfyru,  tra 


xXMRYWIOL  AC  ADDYSGIADOL.  I55 

jT  ydym  yn  ddiolchgar  i’r  ysgrifenydd  am  ei  draff- 
erth  i ysgrifenu  mor  fanwl  a maitli.  D3"wed  Mr. 
Morgans  am  y sefydlwyr  cyntaf:  “ Gadawsant 
wlad  eu  genedigaeth  yn  y cyfnod  yr  oedd  yr 
efengyl  yn  cael  ei  chyhoeddi  yn  glir  a chlywadwy 
gan  yr  enwogion,  Ebenezer  Richards,  Thomas 
Richards,  Henry  Rees  a John  Elias  Teimlent 
hiraeth  mawr  wrth  ymadael  a manteision  crefydd- 
ol  Llangeitho,  a’u  hymdrechion  cyntaf  oedd  cyrchu 
i’r  addoldy  nesaf  a fedrent,  sef  i Moriah,  tua  wyth 
neu  naw  milldir  i rai  o honynt.  Pan  ymsefydlas- 
ant  gyntaf  yn  Jefferson  township,  nid  oedd  ond 
coedwigoedd  mawrion  am  filldiroedd.  Nid  oedd 
ond  ychydig  erwau  wedi  eu  harloesi,  a hyny  gan 
Americaniaid  yn  y rhan  ddwyreiniol  i’r  dreflan. 
Yn  1839,  adeiladwyd  capel  logiau  yn  nghanol 
coedwigoedd  mawrion  ar  fryn  b3"chan  ar  dyddyn 
John  Rees.  Dyma  y capel  a’r  eglwys  gyntaf  gan 
unrhyw  bobl  neu  genedl  yn  Jefferson  Township. 
Nid  oedd  ond  un  ty  o fewn  golwg  i’r  capel,  a 
hwnw  yn  eiddo  American  wr. 

Ar  sylfaeniad  adeilad  y mae  yn  bwysig  cael  cof- 
golofnau  digon  cadarn  i wrthsefyll  corwyntoedd  a 
thymestloedd  a ddeuant  mor  ami  i’w  cyfarfod; 
felly  i eglwys  Horeb,  yr  ydoedd  yn  wir  bwysig  i 
gael  y colofnau  yn  sicr  a chadarn,  a S3Tthiodd  y 
coelbren  ar  rai  gwyr  grymus  mewn  gallu  naturiol 
ac  addysgiad  dwfn  3m  yr  athrawiaeth;  nid  yn  ami 


156  SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 

y gwelid  eu  bath.  Dewiswyd  David  Evans,  Wil- 
liam Jones,  “Cofadail”  a Moses  Morgan  i lywyddu 
yr  achos,  a buont  yn  ffyddlon  a gofalus  hyd  eu 
marwolaeth.  Llanwent  hob  un  o honynt  ei  le  ar- 
benig  yn  y cylch.  Yr  ydoedd  David  Evans,  o ran 
oedran,  wedi  treulio  nawnbrj^d  ei  f3^wyd  pan 
ymsefydlodd  yn  ei  wlad  ddewisedig,  gan  ei  fod 
wedi  cyraedd  yn  agos  i 75  mlwydd,  ond  yr  oedd  ei 
ysbryd  a’i  gof  mor  fywiog  a’r  ieuengaf.  Ganwyd 
ef  yn  Llangeitho,  D.  C.,  ac  yr  oedd  y teulu  o ba 
un  yr  hanai,  yn  Ymneillduwyr  crefyddol  cyn  cy- 
fodiad  Methodistiaid  yn  Nghymru,  ac  yn  oes  Dan- 
iel Rowlands  dygwyd  hwy  i ymuno  a r Methodist- 
iaid pan  ydoedd  Dafydd  yn  fachgenyn.  Yr  oedd 
ei  gof  yn  parhau  yn  glir  am  Daniel  Rowlands  a’i 
amserau  hyd  ddiwedd  ei  oes.  Bu  yn  gweinyddu 
fel  blaenor  yn  eglwys  Llangeitho  h^^d  ei  ddyfod. 
iad  i America  yn  1837.  Ymsefydlodd  ef  a’i  fab 
Daniel  a dwy  o’i  ferched  yn  ardal  Hewitts’  Fork, 
gerllaw  preswylfod  ei  fab  Joshua  Evans.  Bu  ei 
fab  Daniel  farw  yn  mhen  dwy  fl^medd  wedi  ei  ddy- 
fodiad  i America.  Gw’r  ieuanc  talentog  ydoedd, 
ac  yr  oedd  gobeithion  uchel  am  dano  fel  pregeth- 
wr  defnyddiol  a galluog,  ond  pan  oedd  yn  dechreu 
ar  ei  waith  daeth  galwad  ato  i wasanaethu  ei  feistr 
mewn  llys  uwch.  Bu  galar  a hiraeth  ei  dad  yn 
fawrareiol.  Yr  oedd  iddo  fab  arall  hefyd  yn 
bregethwr  o dalent  arbenig,  sef  Evan  Evans, 


AMRYWIOL  AC  ADDYSGIADOL. 


157 


Nant-y-glo.  Yroedd  Mr.  Evans  yn  dra  hysbys  o 
drefniadau  y Trefnyddion  Calfinaidd  yn  Nghym- 
ru,  ac  arno  ef  yr  ydoedd  y gofal  o ran  trefniadau 
yn  eglwys  Horeb. 

Yr  ydoedd  William  Jones,  Cofadail,  rai  blyn- 
ynyddau  yn  ieuengach  na  David  Evans.  Ymfud- 
odd  i America  yr  un  flvvyddyn.  Yr  oeddyntau  yn 
cofio  amserau  diwygiadau  Llangeitho  o dan  Row- 
lands, ac  eraill,  yn  more  ei  oes.  Yr  oedd  wedi  ei 
ethol  yn  flaenor  yn  Nghymrn  er  yn  dra  ieuanc,  a 
chyfrifid  ef  yn  un  o’r  blaenoriaid  galluocaf  yn  Sir 
Aberteifi.  Y mae  ei  ddau  fab,  sef  John  a William, 
eto  yn  fyw  yn  Swydd  Jackson,  a’r  ddau  wedi  eu 
hethol  i’r  un  swydd  a’u  tad. 

Yn  y cyfarfod^^dd,  araf  iawn  i ddechreu  llefaru 
ydoedd,  ond  wrth  glywed  eraill  yn  siarad  deffroid 
ef,  a siaradai  yn  hynod  ddoniol.  Nid  ychydig  fu 
ei  ddylanwad  yn  eglwys  Horeb  fel  arweiniwr  gof- 
alus  i braidd  Duw.  Hyfforddodd  hwynt  yn  fedrus 
dros  lawer  llwybr  creigiog.  Nid  fel  rhai  yn  tra 
arglwyddiaethu  ar  etifeddiaeth  Duw,  ond  gan  fod 
yn  esiampl  i’r  praidd. 

Treuliodd  Moses  Morgan  y rhan  foreuol  o’i  oes 
yn  Llancwmlle,  yn  agos  i Llangeitho.  Yr  oedd  yn 
\euengach,  a symudodd  i America  yn  ddiweddar- 
ach  na’r  ddau  flaenorol.  Ni  fyddai  eglwys  Horeb 
yn  gyflawn  heb  nodweddion  a gweithgarwch  y 
brawd  ffyddlon  hwn.  David  Evans  fel  trefnydd 


158  SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 

^ofalus,  William  Jones  fel  addysgwr,  a Moses 
Morgan  fel  cyfrwng  cydiol  rhwng  y werin  a hwy- 
thau  i ffurfio  5"  cylch  yn  gyflawn.  Yr  ydoedd 
Moses  Morgan  yn  gystal  darllenwr  cyhoeddus  o’r 
Ysgrythyrau  a neb  a wrandawsom.  Bu  ef  fyw  yn 
llafiirus  a gweithgar  wedi  i David  Evans  a Wil- 
liam Jones  gael  eu  cymeryd  ymaith.  Yr  ydoedd 
ei  blant  a’i  wyrion  oil  yn  grefyddol,  a’r  cyfryw 
sydd  yn  fyw  o honynt  yn  parhau  yn  ffyddlon  a 
defnyddiol  yn  mhob  cylch  crefyddol.  Pan  ddaeth- 
ym  i’r  wlad  hon  yn  1841,  yr  oedd  yr  eglwys  yn 
dra  blodeuog,  ac  ysgol  Sabbothol  yn  y capel  a 
Hewitts’  Fork.  Yr  oedd  ysgol  Hewitts’  Fork  yn 
dra  blodeuog,  ac  ar  ol  yr  yvSgol  cedwid  ysgol  ath- 
rawon  am  awr  neu  ychwaneg  mewn  trefn  i add- 
ysgu  esbonio  yr  Ysgrythyrau.  Nid  ami  y cyfarfu 
cynifer  o athrawon  galluog  yn  yr  un  ysgol  ag  a 
geid  yn  Hewitts’  Fork  y pryd  hwnw.  Fel  eng- 
raifft  o honynt  enwn  rai  0 blith  y nifer.  Byddai 
yr  henafgwr  David  Evans  yma  y mwyaf  bywiog 
o’r  oil,  ac  os  gwelai  amser  lied  faith  yn  cael  ei 
dreulio  i egluro  un  adnod,  rhoddai  esboniad  arni 
ar  fyr  eiriau.  Cofiwn  fod  yr  adnod  hono  unwaith 
dan  sylw:  “ Canys  yr  un  wedd  ag  y mae  y wraig 
o’rgwr,  felly  y mae  y gwr  trwy  y wraig.”  1 Cor. 
T 1 : 12.  Ceid  llawer  o egluriadau  ; atebai  rhai  mai 
desgrifiad  cyfriniol  o berthynas  yr  eglwys  a Christ 
olygid ; ond  dystawodd  David  Evans  hwynt  oil 
pan  ddywedodd:  “ I ba  ddyben  y treuliwch  amser 
mor  faith  gyda’r  hyn  sydd  yn  hollol  eglur  ? Cym- 
erwyd  y wraig  gyntaf  o’r  gwr,  ” meddai,  ‘ ‘ac  y mae 
pob  gwr  wedi  hyny  yn  un  a aned  o wraig.” 

Joshua  Evans  oedd  athraw  Ifraeth,  parod  a 
galluog.  Yr  oedd  yn  wir  fedrus  i ddysgu  yr  ieu- 


AMRYWIOL  AC  ADDYSGIADOL.  1 59 

enctyd  i ddarllen  y Beibl.  David  Evans,  mab-yn- 
nghyfraith  yr  henafgwr,  ydoedd  athraw  galluog' 
ac  yn  feddianol  ar  fanteision  mewn  llyfrau  Orwell 
na  Iluaws  o bobl  y pryd  hwnvv.  John  Thomas  yd- 
oedd alluog  iawn  i olrhain  tarddiad  geiriau, 
ac  yn  y llinell  hono  anaml  iawn  y ceid  ei  fath. 
Daniel,  mab  Moses  Morgan  oedd  fedrus  iawn  i ol- 
rhain hanesyddiaeth  a lleoliad  gwledydd  y Beibl, 
John  J.  Davies  ydoedd  barod  iawn  i ganfod  an- 
hawsderaii  yn  llwybr  yr  esboniadau  arferedig,  nes 
gorfodi  pob  un  i chwilio  am  sylfaen  i’w  olygiadau. 
David,  mab  Moses  Morgan  ydoedd  efallai  y mwyaf 
llyfn  efengylaidd  ac  addysgiadol  o’r  aelodau  oil. 
(Pa  letybed  yr  oedd  awdwr  yr  ysgrif  hon?).  Nid 
oes  llafur  a ffrwythlondeb  heb  ffrwyth  a gwobr, 
Cafodd  yr  athrawon  hyn  weled  ffrwyth  eu  llafur 
pan  gododd  cynifer  o’u  plant  a’u  dysgyblion  i 
lanw  lleoedd  defnyddiol  mewn  llawer  cylch. 
O’r  nifer  a gawsant  ddechreuad  eu  hyfforddiant 
yn  yr  ysgol  hon,  gallwn  enwi  y Proff.  D.  J.  Evans, 
o Brif  Ysgol  Athens,  O.  ; Parch.  Daniel  Thomas, 
Wild  Rose,  Wis.  ; Parch.  David  Thomas,  Oak  Hill, 
O.  ; Parch.  Daniel  Jewett  Davies,  Youngstown, 
O.  ; Proff.  Stephen  Morgans,  Oak  Hill,  O.,  a’r  di- 
weddar  Broff.  Moses  J.  Morgan  o Y^sgol  Uwch- 
raddol  Jackson,  O.,  yn  nghyd  a llawer  o ysgol 
feistri  ac  3^sgTifenyddion  masnachol.  Yn  yr  haf, 
1842,  daeth  gwr  ieuanc  o Gymru  i Hewitts’  Fork. 
Caf wyd ' ganddo  ddechreu  y cyfarfod.  Sylwai 
pawb  fod  y penill  a roddodd  i ganu,  y Psalm  a ddar- 
llenodd,  a‘r  weddi  ganlynol  yn  wir  gyfaddas.  Y^n 
fuan  ar  ol  hyn,  mewn  cyfarfod  dirwestol,  galwyd 
ar  y gwr  ieuanc  i draethu  ar  yr  achos.  Gyda 
pharodrwydd  gwnaeth  sylwadau  pwrpasol  ar  yr 


l6o  SEFYDLIADAU  JACKSON  A GALLIA. 

hen  ddiareb — “ Cywilydd  pobloedd  yw  eu  pech- 
od.”  Enw  y gwv  ieuanc  ydoedd  Rees  Evans,  yr 
hwn  mae  ei  enw  yn  adnabyddus 'erbyn  hyn  i holl 
Gymry  y Cyfandir.  Symndodd  yn  fuan  ar  ol  hyn 
i Wisconsin.  Yr  oedd  yn  gefnder  i’r  Parch.  J. 
P.  Morgans. 

Blaenor  y gan  yn  Horeb  o’r  dechre;j,^d  oedd 
David  Evans,  ac  yr  oedd  yn  feddianol  aL^dysg  a 
dawn  helaeth  at  y gorchwyl.  Medrai  ddarllen 
cerddoriaeth  yn  hynod  o gywir,  ond  nid  yingym- 
erodd  a bod  yn  athraw  egwyddorol  cerddoriaeth. 
Yn  y flwyddyn  1846,  daeth  Edward  Thomas,  Cen- 
treville,  i gadw  ysgolion  o fewn  i’r  cylchoedd.  Bu 
yn  Horeb  a Hewitts’  Fork  aiil^o  gylch  tair  blyn* 
edd,  a darfu  Iluaws  o’r  meibion  a’r  merched  dder- 
byn  addysg  gerddorol  trwy  hyny.  Yr  oeddgwj^b- 
odaeth  yr  athraw  yn  helaeth  a manwl  iawn  mewn 
cerddoriaeth,  ac  yn  fedrus  i gyfranu  addysg  i eraill. 
Yn  Llanidloes  y bu  ef  yn  dysgu  cerddoriaeth  gyn- 
taf.  Bu  wedi  hyny  -yn  Cincinnati,'  O.,  yn  cael 
mantais- i weled  ffordd  Dr.  L.  Mason,  a dyna  y 
llwybr  a gymerai.  . Bu  Mr.  Thomas  yn  ddef- 
nyddiol  iawn  i’r  holl  sefydliad  am  flynyddoedd 
fel  athraw  cerddorol.  Codwyd  y capel  presenol 
— ty  Tram — yn  1848. 

Wrth  gyferbjmu  Horeb  y blynyddau  diweddaf 
a’r  hyn  ydoedd  yn  1856,  pan  y bu  lawnaf,  gwelwn 
fod  yr  ymadawiadau  wedi  bod  yn  ami  a llucsog, 
ond  y mae  nifer  mawr  o feibion  a merched  Horeb 
mewn  gwahanol  bentrefi,  dinasoedd  a thalaethau 
yn  coho  y dyddiau  gynt,  “ blynyddoedd  deheulaw, 
y Goruchaf.  ” 


S=v‘ 


•V 


W' 


ifM''.:- 

'■ 


y^x  • 


J 


BRIGHAM  YOUNG  UNIVERSITY 


1 

ill 

lililll 

III 

ill 

I 

3 11< 

)7  2300 

9 455C 

Date  Due 

All  library  items  are  subject  to  recall  at  any  time. 

OCT 



Brigham  Young  University 

